HANES 

YMFÜDIAD    Y    SAINT 

GALIFOIINI  A ; 

YN    GYTNNWYSEDIG, 


MEWN  DAU  LYTHYR  0  NEW  ORLEANS,  AMERICA, 

UN  ODDIWRLH    CAPT.  D.  JONES,  A'R  LLALL 

ODDIWRTH  MR.  THOS^  JEREMY,  (OYNT 

O  LANYBYDDER), 


OLYGYDB  "TJDGORN  SEION."" 


MERTHYR-TYD  FI  L: 
ARGRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  D4VÍS,  GEORGF.TOWN  ; 

1R    WEP.TH     HEFYD 

Gan  y  Saint  yn  gyffredinol,  a  llawer  o  Ljfrwetiliwyr, 
ttwy  y  Deau  a'r  GogUd.ri- 

m(j.. 


VRIS    DWV    GEJ.NIOG. 


A  T    Y    DARLI,  ENYDD. 


Ovmünaf  hysbysu  y  darlienydd,  mai  achos  cyboeddiad  y  Llyth 
yron  canlynol  yn  lyfryn,  yw,  o  herwydd  eu  bod  yn  ormod  o  faj»« 
i'w  gosod  yn  Udgorn  Seion,  fel  ag  oedd  yr  ysgrifenwyr  ytj, 
bwriadu.  Mae  yr  hanes  a  gynnwysant  yn  ddifyrus  ac  adeilad..i 
iawn,  ac  wedi  ei  chydTwau  â  dysgeidiaeth  werihfawr  ynghylch 
llawer  o  bethau  tra  huddiol,  yn  neillduol  i'r  rhai  a  íwriadant 
vmfudo.  Tra  mae  y  Captain  ajewu  Jlawn  waith  gyda'î  ganlyn. 
wyr  anwyl  ar  y  fibrdd  i  wlad  ì?ell,  nis  gall  yn  çi  fyw  anghofio  ej 
frouyr  a'i  chwiorydd  sydd  ar  ol  yn  Nghymru,  eithr  çynamera 
drafferth  neillduol  i  ddesgrifio  idnynt  bob  peth  perthynol  i'w 
brodyr  ymadawedig,  fel  y  byddo  iddynt  gael  eu  cysuro  a'u  dy- 
ddanu  yn  ei  absennoldeb, 

Pan  oedd  Çapt.  Jones  fel  hyn  yn  gofalu  am  danom,  nis  gallaí 
lai  nâ  gwenu  wrtb  weled  caredigrwydd  y  diafol  yn  ceisio  ei  efel- 
ychu.  Rhoddaf  yma  gopi  o  ly tbyr  a  dderbyniais  ychydig  o  íiaen 
un  Capt.  Jones,  dyben  pa  un  oedd  twyllo  y  Saint.  Mae  wedi  ei 
ysgrifenu  ar  bapyr  a  ddefnyddia  yr  Odyddion,  ac  yn  eynnwys  eu 
harwyddlun  ;  a  cheisir  efelychu  post  marhs  arno,  trwy  ei  stampio 
à  sel  ysgrifenydd  Odyddol,  ar  yr  hon  y  mae  gair  lled  debyg  i 
«.«  LTansainlet.''     Dyma  y  llythyr :  — 

"  New  Orleans,  Gulf  of  Mexico,  Feb.  27,  1849. 
"Fy  Anwyl  Frawd  yn  yr  Arglwydd, — Y  mae  yn  dda  genyí  i 
allu  eich  hysbysu  ein  bod  wedi  tirioyn  ddiangol  yn  New  Orîeans, 
vedi  byr  fordaith  gysurus.  Y  mae  gofal  amlwg  amdanom,yr 
hvn  a  brawf  yn  eglur  i'r  byd  wirionedd  ein  erefydd,  er  cymraaint 
o  ddweyd  yn  ei  herbyn  sydd  gan  y  lliaws  gau-grefyddau'r  byd  ;  a 
dichon  y  daw  y  llythyr  hwn  i  law  hefyd  braidd  ÿ'ri  wyrlhioi ;  os. 
felly,  cyhoeddwcli  ef  gerbron  y  cyhoedd,  a  dywedwch  yn  üath  ap 
yn  Ascelon  am  oí'al  rhagluniaethol  ein  Tad  iiefol  am  danoin.  Yr 
vdvm  yu  myned  oddiyma  i  Nauvoo,  ar  làn  yr  afon  Mississippi,  yn 
uhalaeth  Illinois,  ac  oddiyno  i  Council  Bluffs,  yn  nhalacth  :Ylis- 
sguri.     Dangosodd  angel   ruewn  brenddwyd  y  directions  atoçh  ; 


jivsbyswrh  hyn  hefyd  i  bawb.  Dywedwch  wrth  bawb  o'r  brndyt 
oin  bnd  yn  iach  a  chysurus,  ac  yn  argybooddi  y  byd  fel  ydjrm  yu 
jnyned  yn  y  blaen ;  a  bydd  ein  rliit'yn  fìloedd  erbyn  y  cyrbaédd- 
om  ben  ein  taith  :  a  chyn  hir,  dadymchwelwn  holl  deyrnasoedd  y 
ddaear,  a  byddwn.  fyw  tìl  a  dau  cant  a  thrugaii)  o  flvnyddued4 
wedi  i  hyny  ddod  i  ben.  'Does  geuyf  ddim  amser  i  y&jjriíenu 
llawer  utoch,  aui  fod  fy  ngnfal  yn  fawr. 

"  Ydwyf,  yr  eiddocli  yn  serchog, 

"  Eich  t,ad  yn  yr  Ai'Rlwydd,'' 

"  Capt.  Dan  Jones. 
"To  Mr.  W.  Llewellyn,  Merthyr." 

Mae  y  cyfarwyddyd  oddiallan  fel  hyn :— r"  Mr.  J.  Wa'trr  Llr-w- 
ellyn,  at  Mr.  Ed.  Morris,  Tai-yr  ysgol,  Llansamlet,  near  Swansea, 
Glamorganshire,  Wales."  Ni  ddywedaf  ragor  am  dano,  ond 
eynghoraf y  Saint  i  beidio  colrfamu  pob  Odydd  o  herwydd  dryg- 
îfirii  rhai ;  a  hydded  iddynt  ymdrechu  o  byd  i  fod  yn  gyfrwys  iel 
y  sarff,  a  diniwed  fel  eolomeuod.  « 

Gwelir  wrth  lythyron  fy  mbarcbus  frodyr,  pa  faint  o  au-bro- 
phwydi  yn  Nghymru,  fydd  yn  fuau  ýn  gorfod  cywilyddio  am  yr 
liyu  a  brophwydasant  yn  gelwyddog  am  y  S'áirit.  Bydd  y  cyfan 
a  brophwydwyd,  er  hyny,  yn  ddaioni  mawk';  oblegid,  caiff  yi 
on.est  eu  calon  gyfleusdra  i  adnabod  pwy  yw  eu  ffryndiau. 

J.  Da,vís. 

Merthyr,  Maì  26,  184?. 


(ggT  Wedi  i  ni-  argraüu  oddeutu  pymtheg  cant  o'r  llythyron 
çanlyno],  gwelsom  lythyr  arall  o  New  Orleans,  dyddiedig  Ebrill 
30,  18J9,  oddiwrth  Mr.  Thumas  Richards,  gynt  o'r  Mynŷdd, 
Mertbyr,  at  ei  frawd  Mr.  William  Richards,  o'r  un  lle,  yn  hysbytu 
fod  y  gweddill  o'r  Saint  a  aeth  ymaith  yn  y  llong  "  Hartley,"  odd- 
eutu  wythnos  neu  ragor  ar  ol  y  llong  arall,  wedi  cyrbaedd  yn  iach 
a  diangol  ar  y  29ain  o  Ebrill,  ac  wedi  cael  uiordaith  ddymunol. 
Dyweda.  fod  dau  bìenlyn  wedi  eu  geni,  a  phedwar  o'r  morwyr 
wedi  eu  bedyddio,  ar  y  oiôr;  ac  hysbysa  fod  Capt.  Jones  a'i  Samt 
wedi  myned  rhag  i'u  ìilaen  i  St.  Louisvvchydig  cyn  eu  dyfoùiad, 
Vwy  i  N.ew  Qrleaus, 


YMFI7DIAD  T  SAINT. 


LLYTHYR  ODDIWRTH  CAPT.  D.  JONES  AT  OLYGYDD 
"UDGORN    SEION.*' 

Kaw  Orleans,  Ebriil  18,  1849. 
.Anwh  Frawd   Datts, — 

Yn  ol  fy  mynych  addewid  i'r  Saint  anwyl  a  adewais  ar 
pí  yn  Nghytnru,  rhoddaf  hanes  ein  taith  dros  y  weilgi  hyd  yroa. 
Diau  fod  llawer  o  chwedlau  wedi  cael  eu  taenu  drwy  Gymru  ain 
danom,  ac  o  brophwydoliaethau  a<n  ein  boddiad,  &c. ;  am  hyny, 
erfyniaf  arnoch  hysbysu  drwy  eich  "  Udgorn"  mai  gau  yw  yr  oll 
liyd  yu  hyn — ein  bod  ni  etto  yn  fyw,  er  mai  yr  ochr  draw  i'r  inôf 
oddiwrthych  chwi.  Gobeithiaf  y  credant  nad  o  fyd  yr  ysbrijdoe<1d 
y  daeth  y  llythyr  hwn.  Hefyd,  ni  throdd  y  Captain  y  líö'ife  i 
Cuba,  a  gwerthu  y  Saint  yn  gaethion,  hyd  yma,  megys  ag  y 
prophwydwyd  drwy  "  Seren  Gorner,  &c.,  y  gwnaethai.  Ffeithiau 
fel  hyn  a  brofant  pwy  ydyw  y  gau  brophwydi. 

Ond  at  banes  ein  mordaith.  Gan  fy  mod  yn  y'sgrifèno  i  sylw 
llawer  ag  ydynt  yn  bwiiadu  ein  dilyn  hwyr  neu  hwyrach,  píi  rai 
y  dymunwn  eu  dedwyddwch,  caniatewch  i  rrii  fanylu  yn  y  pethau 
mwyaf  addysgiadol,  fel  yr  ennillant  hwy  oddiwrth  esiampîau. 
Yn  ganlynol  i'r  hanes  a  glywsoch  am  danom  o  Lynlleifiad,  hys- 
bysaf  ddarfod  i  ni  cyn  hwylio,  sef  y  Sul  cyntaf  wedi  rayned  i'r 
llong,  sefydlu  ein  hunain  yn  Ganghen  ymfudol,  neu  nofiadwy  ar 
y  dyinder,  etto  i  fod  mewn  ystyr  arall  yn  gangen  sefydlof.',  a  d?\h- 
íilwyd  yr  amrywiol  swydclwyr  i  lanw  y  gwahauol  gylchoedd  per- 
thynol.  Cynnaliasom  gwrdd  Saint,  cylranwyd  y  sacrament.  á 
cliawsom  biofion  an;lwg  fod  eymmeradwyaeth  i'n  haddoliad  ^an  v 
Nefoedd,  drwy  bresennoldeb  yr  Ysbryd  Glân  yn  ei  ddylanwadau 
hyfryd;  a  chawsom  brofion  amlwg  fod  y  gelyn,  mepys  yn  nyddiau 
Job,  wedi  dyfod  yno  hefyd,  drwy  iddo  feddiannu  un  chwaer,  hyd 
nes  yr  oedd  wedi  ei  hanmbwy|]o,achosi  iddi  ys  .rechain,  a  thraethu 
pethau  annynol  a  ihegfeydd  dychrynllyd  ;  eithr  ni  chadwodd  ei 
mwstur  yn  hir,  ond  drwy  arddodiad  dwylaw  yr  henuri.ad,  a  jjweddi 
y  lfydd,  gwelodd  ein  Tad  yn  dda  i  selio  addewid  ei  Fab  "i'r  rbai 
a  gredant,"  ar  fòr  a  thir,  sef — "  Yn  fy  enw  i  y  bwriant  allan  gytb- 
reuliaid  ;"  ac  O,  mor  werthfawr  oedd  y  fandith  y  tro  hwn. 

Dosparthwyd  y  llong  yn  wyth  o  ddospartbiadau,  yn  ol  rhif  y 
teuiuoedd.  Gosodwyd  hennriaid  i  arolygu  dros  bob  dosparth, 
i  ol'alu  fod  pawb  yn  ddidderhyn  wyneb  yn  gwneyd  ac  yn  cael 
cyfiawnder,  yn  magu  ac  yn  meithrin  cariad  ac  uudeb,ac  yn  neill- 
duol  i  welcd  ar  fod  pawb  yn  cadw  y  Ueoedd  yn  lâu  ac  iachus.     l'r 


>Tvbeti  hyn,  trefnwyd  foJ  i  ddau  bob  boreu  godi  o  flaen  y  Ihill  af 
«ylcli,  a  golclii  y  ìlawr,  &c.,  yn  lân,  a'i  sychu.  Yr  wyth  Uywydd 
liyn,  yniîlrycî  â  thrioedd  rreill,  sef'  Wiiliam  Morgans,  Merthyr, 
«  Rice  Williams  a  William  I>a?ies,  ltymni,  ei  gynghomyr,  t 
gyfttoaoddí  cynghor  i  drefnu  pob  mateiion  tynimornl  ac  ysbrydoL 
Fel  hyn  y  rhag-barotoisom  dnvy  uydsyniaddieitliriad. 

Ar   ddydd   Llun,  y  2Öain   o   Ohwt-fror,  oddeutu  dau  o'r   gloch- 
prydnawn,  hwyliusom  o'r  porthladd,  a  chanodd   yr  holl  Saint,  yn 
nghyda'r  delyn,   "  FfarẃéÌ   y   .Saint '  wrth    fyned    o'r  dotlc.     Èt* 
Heisiau  pernidd  a  adle  sie.nt  drwy'r  ddinas,  nes  dwyn  sylw  a  pheri 
sMidod  i  filoedd  o  edrychwyr,  y  rhai  a'n   dilynent    ar   hyd   y  làu 
i'el  pe  wedi  eu  swyno      Hyd  yma  dilynwyd  ni  gan  ein  hanwyl  a'n 
fl'yddlawn  frodyr,  Williain  Phillips,  Merlhyr,  Abel  Evans,  Eliaser 
Edwards,  ac  amryw  henuriaid  ff'yddlawn  ereill,  ynghyd   â  í)avidf 
Jeremy  o    Brechfa.     Y   brodyr   hyn,    Wedi    dangos  pob  caredig- 
rwydd  arall  a  allent,  a  phob  cynnorthwy,  fel  anv.yl  garedigion  eu< 
hanwyliaid    hyd   làn  y  bedd,  a  eiddigeddent  am  y    mwyaf   am 
ddangos  etto  ychwaneg  o'n   cariad,  drwy  bryau  oranges,  a'u  tatìu 
atom  i'r  llong,  hyd  y  gallent  ei  chyrhaedd.    Cwyropiad  yr  oranges 
i'r  inôr  cyn  ein  cyrhaedd,  a  brofodd  ein   bod   yn  rhy   bell   i  siglo 
dwylaw  â'n  gílydd  rowy.     Yr  ysgariad   olaf  hwn  â  bwy,  yn  unig 
a  alVodd  gynhyrfu  ffynnonell  y  dagrau  erbyn  ein  gwaethaf.     Erbyu 
hyn,  braidd  yn  ddiarwybod,  yr  oll  a  welem  o'n    hol   oedd  eu  nap- 
cynau,  fel   baneri   yn   cbwifio  yn   jr  awel,  mewn  iaith  yn  uchel- 
íioeddio  o  galou  gur,  "  Yn  iach,  yn  iach !  i  forio  yr  eigion  mawr 
i  Seion  hoíl';"  tra  yr  oll  a  glywent   hwy  yn  ol  oedd  adleisiad  cal- 
onau  cynhes  yn  dod  gyda'r  awel  oddiar  y  dwr,  "  Yn  iach,  yn  iach  ! 
Urydeinig  dir,''  &c.    Meddyliein  fod,  nid  yn  unig  dynion  esironol, 
ond   holl   natur  helyd,  Wedí  ymlonyddu   i   syllu   ar  yr  olygfa,  a 
gwyntoedd    Cliwefror   wedi   troi    yn    awelon  haf  o'n  plaid.      Dan 
deimladau  annesgrifìadwy,llusgwyd  ni  gan  ddwy  agerlong  fawr  o 
olwg  v  ddinas;   a  chyn  y  nos  ymsiglai    ein  llong   megys  bwth  ar 
yuichwydd  tonau  y  môr.     Trodd  yr  agerlongau   yn  ol    ar  ol  ein 
liebrwrjg  oddeutu   30   milltir,  a  chyfnewidiodd   yr  olygf'a  vn  du- 
íewnol   arnora   ninnau,     Yn  awr  elai  rhai  i  gynneu  tânau,  berwi 
dw  fr,  gwneyd  tê,  &c. ;  tra  ereill,  mwy  prudd  eu  bron  gan  glefyd 
y  niör,  a  ymlwybreut  tna'r  gwely.     Fan  ddaeth  wyth  o'r  gloch,  a'r 
ììong  uan    lawn    hwyliau — y  gwynt    oV   gorllewin,  a  phob    peth 
meẃp  tref'n  hyd  y  gellid — cynnaliwyd  cwrdd  gweddi  deuluaidd,  ac 
aeth  pawb  i  orwedd,  eitbr  nid  nemawr  i  gysgu ;  ac  er  nad  oedd  y 
gwyut  yn  ystormus,  na'r   môr  yn  arw,  etto  yr  oedd   yn    ddiyon 
garw  i  wneyd  braidd   bawb   mor  glaf,  fel  nad  anghofiaf  y  noson 
hono  yu  hir;  er  na  chysgodd  neb  nemawr,  etto  ueb  lai  na  fy  hun- 
an    ac  ychydig  o'r  henuriaid    ereill,  gan  ein  bod  ol  a  blaen  yn 
cysuro  ac  yn   cynnorthwyo  y  cleifìon   hyd   y  gallem    drwy'r  nos 
braidd.     Hyfryd  oedd  goleu   haul   boreu  dranoeth,  a  gwellhaodd 
mnryw  o'r  cleifion;  eithr  ni  allent  gerdded  eu  hunain  ar  draws  y 
deilc  braidd,  heb  eu  harwain,  yr  hyn  wasanaeth  a'm    cadwai  i  yn 
lled  ddiwyd,  ond  nid  llai  pleserus  na  phob  arweiniad  arall  iddynt. 
1  boreu  hwn  ymdrechais  yu  galed  cyn  llwyddo  i  gael    rhai  o'r 


cleifion  o'r  gwely  i  anadlu  awyr  iach,  gan  mor  ddifywyd  yw  y 
teimlad  a  grea  clefyd  y  mor.  Braidd  na  ddigiai  ambell  un  wrthyf 
o  herwydd  fy  nhaerni ;  eithr  ni  fynwn  fy  nacâu,  serch  gorfod 
cario  ainl  un  ar  y  de<k;  a  chawn  dâl  da  am  fy  nhrafferth  trwy 
amynedd,  wrth  ganfod  fod  yr  awyr  iach  ar  làn  yn  eu  gwellhau  yn. 
raddol  a  dieithriad,  fel  mai  hawdd  oedd  canfod  gwahaniaeth 
rhwng  y  rbai  a  ymollyngent  i'w  teimladau  i  aros  yn  eu  gwely,  a'r 
lleill  a  ymwr^lent  i  ddod  i'r  awyr  iuchus  ar  y  deck,  iacbad  pa  rai, 
ynghyd  â'u  tystiolaethau  o  hyny  i  ereill,  a  argyboeddai  ereill  i'w 
helelychu,— ac  nid  allaf  annog  gormod  ar  y  rhai  etto  a  ddel,  i 
wneyd  yr  oll  a  allant  i  fyned  ar  y  deck  yn  y  cyffelyb  amgylchiad ; 
«c  nid  hir  y  hu,  cyn  i'r  rhai  a  wrtbodent  waetliaf  i  ddod  gyda  mi 
i'r  làn,  ddioloh  mwyaf  i  mi,  o  herwydd  i  rai  braidd  eu  gorfodi  i 
ddod.  Y  dydd  hwn,  cefais  ddigon  o'r  dvnion  i  ddyfod  i  "  Siop  y 
Cwmpeini"  (fel  y  galwei|t  y  store  room  lle  cedwid  yr  ymborth,  \r 
hwn  oedd  yn  mhen  ol  y  llong) ;  a  gwnaeth  y  tri  prif-lywydd,  a'm 
hunan,  siopwyr  i  bwrpas,  i  bwyso  y  gwahanol  fwydydd  canlynol  i 
bob  teulu,,megys  y  dewisent;  ac  felly  gallni  pob  un  ei  ddarparu 
fel  a'r  pryd  y  roynai.  Bhanwyd  i  bob  un  dros  14  mlwydd  oed  y 
pwysau  a  ganlyn,  a  banner  hyny  i  bob  un  oedd  dros  Üwydd  a 
tbau  14  ;  sef, — O  fara  caled,  gwyn  a  da,  10  pwys;  siwgr,  4  pwys; 
caws,3phwys;  ymenyn,  3  phwys;  resin,  4  pwy3;  rice,  2  bwys  ; 
coffi,  2  bwys;  tria^Jl,  4  pwys;  tê,  |  pwys.  Yr  ymboith  hwn  oedd 
o  uatur  dda  rhagorol,  ac  yn  rhodd  o  eiddo  y  Llywydd  Pratt,  a'r 
hyn  ni  roddir  gan  neb  ereill  i  fudolion  ;  ac  er  mor  drist  eu  gwyn- 
ebau  oedd  rhai  o'r  ben\  w<id,  etto  parai  yr  olygfa  ar  y  fath  rodd 
iddynt  ymlwybro  tua'r  siop  yn  siriol;  a  thra  y  sathrai  y  naill 
droed  ar  y  lla.ll,  ac  weithiau  cwympai  y  naiìl  aryllall,gnn  ysgyd- 
wad  ỳ  llong,  etto  meddaf,  galwent  am  gymhortb  "i  godi'r  ìsaf" 
dan  chwerth'm,  a  tbrient  wedy'n.  Nid  oedd  derbyn  wyneb  am 
byn,  ond  y  goreu  ei  draed  a  gadwai  ei  ben  i'r  làn,  a  cbyduuni 
pawb  fod  y  naill  goes  yn  rhy  fer,  neu'r  lla.ll  yn  rhy  liir,  braidd 
bob  cam. 

Yn  y  prydnawn,  gan  fod  y  gwynt  yn  groes,  safodd  y  llong 
drosodd  ar  gyffiniau  yr  Iwerddon,  hyd  nes  yr  oedd  ei  niynyildau 
Beiib  a'i  chieigiau  danneddog  yn  bygwtb  ein  llarpio,  os  deu>  m  yn 
nes;  a  boddlawn  oeddym  oll  i'r  morwyr  droi  y  llong  yr  oi;hr  arall 
i'r  gwynt,  a'i  thrwyn  tuag  at  ororau  ein  hoff  wlad  eîn  bunain.  Yr 
oedd  atnryw  longau  mawrion  ereill  yn  ein  golug  yn  hwylio  tua'r 
gorllewiu,  eitbr  yn  hollol  anhygoel  cyílymai  ein  llong  ni  heiiiio 
iddynt  oll  o  un  i  uu,  fel  nas  gwelem  hwynt  mwyach.  Canol  y 
nos,  >r  oedd  y  gwynt  yn  cynnyddu,  a  ninnau  yn  agos  iawn  i  oleu- 
adau  Pen  Gaergybi ; — pawb  braidd,  oddieithr  fy  hunan  a'r  brawd 
Daniel  Uaniel,  yn  glaf. 

—  28.  Aethym  ar  y  deck  gyda  thoriad  y  dydd,  a'r  cyn'af  peth 
a  dynodd  fv  sylw  neillduol  oedd  Ynys  Enlli,  nid  neppell  oddi- 
wrthym  ;  a  thu  hwnt  iddi  dyrchafai  mynyddau  anferth  sir  Gaer- 
narfon  eu  penau  eiryawg,  fel  pe  am  yr  uchaf  a'r  mwyaf  awyddus 
i  syllu,  ar  doriad  y  wawr,  ai  byw,  ai  wedi  boddi,  y  plani  a  fagwyd 
ar  eu  bronau;  ai  a  glywent  heddyw  ar  y  weilgi,  hulf  leisiuu  eu 


8 

îrfeíbton  ymfudol  yn  adleîsio  megys  gÿnt  yn  npboei-îwiiroeJcld"  » 
gienvdd  eu  bro.  Yn  yr  ymgyrch  awyddns  hyn,  nieyys  mam  hit» 
aethus  yn  mhlilh  ei  meiehed,  yr  Wycldí'a  hofî  iiweh  creigian  yi 
Kryri  oedd  hwyaf  ei  gwddf,  ac  uehaf  ei  pben  i'r  nef,  yn  syllti  »r 
eín  hòl,— anghofiodd,  gan  ei  hawydd.i  lîdürag  ei  «hnp  nos  (eiryawg) 
i 'n cyfarcb :  etio,  nicf  oedd  n'i  mcibion  Inn,  ond  l'y  hnn;in,  a  ìeddai 
nerth  i  adleistio  ei  WiiíWel  fiinicd  yn  o!,cyny  gostyngai  ei  phert 
hawdclgar  ar  ol  ei  merehed  o  un  i  nn  yn  yr  ei;.'i'ii  dwweinii'i 
IJithr  nid  arosai  fy  llestr  i'm  sereh  cofleidio  H  gwrthddiych  (sef 
hoff  wlad  fy  n)iadau)yn  hir,  gan  ei  hawydd  fel  y  milgi  i  gyllymu 
ei  fî'ordd  dros  v  berw  brígwyn,  f'el  pe  yr  yrochwareuai-  ar  l'ri^au  ei 
gynddeiriog  dònau  vn  panipos  ac  eolri.  Eítbr  nid  y  rteilgi 
gwyrdd.er  ei  gyffroad — yr  awyr  lás,  er  ei  tt'yripgruydd — nid  byd 
y  ncd  cysur  l'y  ìighyd-deithuyr.  nad  faint  oeddwn  am  hyn\ — nac 
ychwaith  y  ffarwel  olaf'  i  ororau,m  gwlad,— -a  lanwai  fy  meddwl 
fwyaf ;  ond  mecìdwl  yr  wyf  yn  dclwys  ara  gytìwr  ei  thrignlion. 
Gwelwn  fy  hun  yn  awr  â  dyrnaíd  bach.  megys  ysgub  y  cwhwfai  , 
o  drigolion  Gwalia,  o  hirbell  yn  syüu  ar  3'  wîad  a  elwir  yn  "ardd 
C'ristionogaeth" — yn  "  wlad  y  Beihlau,"  yr  hon  y  dyrchafa  penau 
brigog  ei  hnddoldai  lliosog  i'r  nei'.  yn  goíaclail  u'i  sel  l'rndfiydi^; 
ì'e,  wele  hyn.  »  mwy  etto :  ac  ai  ffaíth,ynte  breuddnyd  yw,  fy  niod 
ond  wedi  dîàiic  ar  y  dwfr  6  Mith  fy  mrodyr  unwaed,  â'm  bywyd  a 
cliroen  fy  hannetìd  ?  Os  i'e,  paham  hyn  ?  Os  nage,  paham  yr 
holl  erlid,  y  difenwi,  a'r  cam  gyhncldiaduu  a  oddefais  am  íhnedd- 
au  o'r  wasg  ar  pwìpudau  í  Paham  gorfod  gwylied  fy  annedd  aia 
v ythnosati  ?  Piihnm  nad  dh'gel  f'y  einioes,  ond  rhwng  g\vy]w\r' 
l'uham  g.irfod  tToi  yn  ddirgel  cyii  yr  amser  ?  Paham  na  chawn 
flarwelio  á'm  hanuyl  wiaig  a'm  hahan  ?  Diau  nad  am  drosedd  yn 
y  1  yd  ;  eatiys  un,  dwy,  i'e,  mwy  ua  theirgwaith  yr  heriais  undyn  i 
brori  irosedd  i'in  hetbyn.  0,  rha'd' addef,  nis  gellir  celu,  mai 
erìidigaeth  grel'yddoî  a  harodd  yr  oll ;  th.iid  f'od  }.ryni  yn  ty 
niçhre.t'ydd,  pe  bai  dim  àräîl  i'w  phrofi  na  hyn,  ei  bod  wetìi  gallu 
cynbyrí'tf  hen  nwyd  poh  gau  grefydd  i'w  herlid  ;  nid  o  Dduw  y 
iardda  erlid,  ac  nid  o  hono  ef  y  t.ardda  y  grefydd  a  erìidia  *  *. 
<>,  'ie,  ffaUli  yw  hyn,  mal  meijys  alltnd  o  oroiau'm  gwlad  y  gwawr- 
i.i  yr  ìituin  yii  siriol  ar  fy  mhen — inegys  alliud  am  ei  grefydd  y 
cei.sia  y  gwyntoedd  fy  nghuro  yn  hî — fel  alltud,  gnn  ei  frociyr  « 
geisitt  lesoii,  ymnertha  l'y  llestr  hofl,  ty  nghastell,  iin  hamddifl'yn 
rhag  1 eryglou,  ac  i  ledu  ei  hwylîau  i'r  gwynt  i'm  clndo,  fel  ei 
chur,  i  Seion  gartrefol  yn  ddiangol,  megya  mìlwr  gotclifygol  i'w 
arttef'.  Y  uieddyliau  hyn,  yn  ddiarwybod,  a  sugnodct  fy  serch  a'in 
golygon  lua'r  gorllewin,  i  fyfyrio  ar  Seion  a'i  gogoniant,  hyd  nes 
drachefn,  f'el  ffiwd  lifeiriol,  y  daeth  i'm  cof,  fod  o'i  phlant  anwyl 
íìloedd  ar  ol  yn  Nghyiuru— fod  o'm  cydgenedl  hynaws  yno  luoedd 
a  garent  wir  grefydd,  pe  caent  gytìe,  'lioais  unwailh  etto  fy 
wyneb  i'r  dwyrain,  a'm  hysbryd  mewn  gweddi  ar  i'r  Duw  a  ddech- 
reuodd  y  gwailh  da  hwn,  ac  a  lwyddodd  ei  efengyl  yn  Nghimru,  i 
wneyd  ei  weision  yn  rymus  wyr,  a  hofí',  fel  mi'ibion  taran  faur, 
i'w  hudganu  _\n  uwch,  nes  deffro  trigolion  bro  a  bryn  o  gysgad- 
iwỳdd   gau^grefyddol,  i'w   chclìeidiu.; — ar  l'od  ei  Ysbiyd   Ei',  teâ 


frirawl  rlíin,  yn  foethi  ei  hufydlhm.  Ood  erhyn  hvn.  rh-*ncj 
ewriid  glâs  yr  aẁyr,  ac  uchel  frig  y  tòtiau,  hraid  1  na  chuddienî  yr 
ttrdd  fach  14*,  pcf  v  wlad  a'm  magodd,  dan  eu  g  irchudd.  Additn- 
edais  »a  b.vddwn  ddig  am  ddrwg  a  gpfais  yno,  na*|  uì  1  > n  1  byibol 
wyf,  ond  etto  dros  y  dyfnder  dof  i  dý  fy  nghar.'digion,  i  dreio,  os 
oes  modd,  eu  dwyn  yn  fy  nghol  i  Seion  wiw  niswn  p.ryl.  O,  fv 
ngwlad  !  fy  serch  a  gylyma  ara  dy  froydd  hardd  ;  dy  l,V.i  <a 
«■'■eigiiidd  ydynt  "  faen  tynfa'' oll  ;  canvs  caraf  les  d\v  bcbloedd. 
F/engyl  nef  ddyr.diafo  ei  haneri  gwynion  ar  hôb  bryn  ac  a-d  m 
fcwn  dy  dir,  a  chwitìo  yn  d,v  holl  aweìon.  Ond  clto,  y  mae  o  fcwn 
dy  dir,  tt>hwnt  i'r  oîl  a  nodais,  vn  dra  goruwch,  tra  hoff,  a  theg, 
ne  er  mor  bell  yn  awr,  yn  nes  na'r  oll  ì'm  calon  !  O,  fy  meddwl, 
pajd,  tyred,  dyehwel  yn  ol;  paham  y  toraf  linynau  ealon  ?  Ht'tíi 
wnaf  vn  galw  ?  yn  o!  ni  ddaw.  Wel,  ynte,  am  eilîatl,  dv  aden 
rwyd  i'r  gwynt,  a  gwledda  yn  ei  chwmpeini.  Yn  awr  eng\l  ì\vf 
o  gvlch  ei  gwelv  svdd,  yn  s'in  iddi  gysgu ;  ei  grudd  yn  goch,  a'i 
gwnn  yn  Uon,  fel  pe  y'm  gwelai  ;  e.styna,  ei  breichiau  gîàn  ;  c»f- 
leidia  vn  dỳn,  fel  pe  bai  ei  ha-nwyl  arglwydd  yn  ei  chol;  eithr  nìd 
yw  ei'yno,  ond  ei  ddelw.  O'r  rhosyn  hach,  a'r  nnig  un,  braidd 
rvhvd  ei  oes  á'r  newy  id  loer,  paham  y'th  adewais  ?  Hyd  y  boreu 
hwn,  fy  anwvlvd,*  er  it'  y'm  dilyn  dros  fòr  a  thir,  a  gwledvdd. 
lawer — er  eydfwynbau  yn  llon  o'm  niynwes  gur  a  chysuron— -^r 
aml  waith  i  ti  wneyd  i'm  anghofìo  bvd  a'i  bethau,  ac  er  mor  dỳn 
y  cedwaist  ti  allweddau'ra  calon  atn  ddeg  o  flwyddi  -«er  pawb  a 
phob  peth  fu  erioed  hyd  boreu  beddyw)Vnes  saethai'm.  nieddwl 
ar  dori'r  wawr  iHh  ystafell  wely,  y  cerais.  (),  na  chai  fy  meddwl 
aros  yma  yn  bwy,  i'e,  aros  i  ti  ddeffroi  ?  ond  gahir  digon  dwys 
oedd  ymadael  gynt — paham  ei  ail  archolli  ?  Ymwrola'm  hysbryd; 
rhaid  yw  hyn  er  crefydd  Crist — nid  yw  yu  hir,  ac  nid  yw  yr  ysgar- 
iad  hwn  beb  ei  wobr  oesol,  Chwi,  engyl  glân,  gorchymynaf  i 
chwi  ofal  fy  ngwraig  a'm  baban  ;  yn  mlaen  yn  wrol  af,-^^ofalwch 
am  ei  chvnnal,  hyd  nes  dychwelaf;  gwerthfawr  yw  i'm  henaid  i, 
canys  er  fy  mwvn  noddlonodd  ;  am  hyny,  neidia'r  Wyddf'a  fí"v 
i'r  môr,  cyn  byth  byth  ei  hanghnfiaf;—  i'th  freichiau  <li,  fv  Nhad, 
cyflwynaf  fi  yr  oll  a  feddaf.  Lín  golwg  etto — un  cyfítrchiad  mwv 
eyn  ymadawaf;  ymgryma'm  hysbryd  awch  ei  gm-weddle :  yn  awr 
ymnertha  i'r  campwaith  hwn  !  Ust !  beth  sy'n  bod  ?  p'le  yr  wyf? 
aie,  ai  ar  >yr  eigion  mawr?  i'e,  a  galwad  ar  frys  at  y  cleifion  Wel^ 
wel,  crwydrais  yn  mhell ;  ond  dychwelaf  at  fy  stori.  Nid  oedd 
nemawr  yn  alluog  i  ddarparu  bwyd  heddyw;  ond  cytunodd  Oan- 
iel  Daniel  a  William  Jenkins,  a  minnau,  ar  ddyfais  i  ddenu,  drwy 
h-ílpu  amryw  ar  y  deck;  gwnaethotn  le  cysurus  i  restr  o'r  benyw- 
od  i  eistedd  yn  yr  awyr,  ac  ymroisom  i  wneyd  (jruel  blawd  ceirch 
iddynt,  yr  hyn  a'u  nertbodd  yn  fawr;  ac  felly,  crochaned  ar  pj 
crochaned  a.  ra'iasom  iddynt  ar  gylcli,  ar  yr  ammod  o'u  bod  yn 
aros  i  fyny  i'w  fwyta,  Anhawdd  darlunÌT  y  Ues  oedd  hyn  {ddynt ; 
a  chynghorwn  bawb  i  ddyfod  à  digonedd  o  fiawd  ceirch  da,  a  hara 

*  Fel  y  sylwyrl  yn  yr  UDGORN  y»  ddiweíldar,  swellhaodd  frfrs.  Joirfs  ûî«r 
í\flvtn,  {r\  v  iiiillodd  fvt!«>(l  :tr  ol  ci  li;t"ivvl  l)ii'>il,  yr  liwn  rniie  >»  tlUitmi 
Wbjfí,  sydd  wedi  ei  gweled  yu  Çuuntil  blu.tfs  eibyu  iiyu-— J,  0.. 


10  • 

ceirch,  gyíîft  hwynt,  n  heirẁydd  cánt  weled  m%\  hyny  a  fydd  ore'i 
«i  tìas  o  bob  peth  ganddynt  am  yspaid. 

Yn  yr  hwyr,  yr  oedd  yr  Iwerddon  yn  ein  golwg;  cynnyddodd 
y  gwyntj  fel  y  gorfuwyd  lloihau  y  top  sails  i'r  raan  eithal',  a  thynti 
yr  hwyliau  ereill  oll  i  mewn.  Trowyd  y  llong  a'i  phen  i'r  <le;ni 
am  yspaid,  ac  yna  yn  ol  ar  y  naill  i.chr  drwy'r  nos ;  ac  ar  y  naill 
oohr,  m'wý  na'r  llall,  yn  ei  hyw  nis  gallasai ■  orweJd  ÿn  llotiydd, 
na  gadael  i  neb  arall  oiwedd  na  sel'yll  yn  ei  uufan  ;  eithr  fel  drws 
ar  ei  golyn,  ysgydwai  y  gorweddwyr  yrt  ddibaid  ;  ond  ani  y  gwyr 
tríied.  hi  a'u  lluchiai  hwynt,  yn  nghyda'u  boxes  a'u  llestri,  draws 
y  llawr,  tuor  ddibris  a  dirybydd  ag  y  tafla  raarch  gwyllt  ci  farehog 
anfedrus  dros  y  clawdd,  ac  a'i  gadawai  yno ;  eìthr  hon.  yn  ddi- 
sereh  ddigdti.  pan  y  codai,  a'i  gyrai  yn  ol  i  rywle,  nes  yr  ytngropiai 
gartref.  Nid  oedd  gwiw  ei  herchi  i  beidio ;  ceintach  y  nuill,  na 
giiddfaftau  y  lla.ll,  yn  nghydtt  lleisiau  y  plant,  oll  a  gaent  yr  nn 
eifaith  ami,  sel'  ì.  gynnyddu  ei  meddwdod;  a  chytunodd  llawer  á 
í'y  hunan  cyn  y  boreu,  mai  gwell  oedd  gadael  iddi  gael  ei  ffonld  ei 
hun;  ytnsigled  nes  y  blino,  ac  í'elly  y  bu.  Nid  yw  hi  braidd 
wedi  peidio  etto. 

Mawrth  1.  Am  ran  fawr  o'r  dvdd,  huom  yn  rhedeg  am  y  cyf- 
lyma  gyda  chlochdy  Ifeẃi  Sant,  sir  Benfro;  ond  cyn  y  nos,  caws- 
om  ei  flaen,  o  herwydd  i'r  gwynt  ein  helpu,  Erbyn  hyn,  yr  oedd 
llawer,  yn  enwedig  o'r  dynion,  wedi  ymwroli,  nes,  sereh  cwympo 
îa'ẃër  tro,  fel  y  baban,  wedi  dysgu  cérdded  gyda  yr  ochrau.  ("yn- 
naliwyd  cwrJd  gweddio  yn  yr  hwyr,  ac  yn  fuan  wed'yn  trodd  y 
gwynt  yn  fwy  o'n  plaid,  yr  hyn  a  galonogodd  y  cleifìon  yn  fawr. 
Dim  ond  bara  ceirch  mewn  blas  heddyw. 

—  2.  Yr  oeddym  allan  o  olwg  tir,  a  dim  ond  aw'yr  lâs  a  dwfr 
írwyrdd  o'u  liamgylch,  oddieithr  ambell  long  a  hwylient  bawb  eu 
tfordd  eti  hunalu.     Y  mwyrif  yn  gwellhau  etto  yn  dda. 

—  3.  Ty» ydd  yn  hyfryd,  a'r  plant  bach  yn  chwarae  hyd  y 
Uong,  a'r  rliieui  yn  chwerthin  wrth  weled  ambell  garn  o  honynt 
ar  eu  gilydd  hyd  y  llawr,  ac  etto  ofn  anturio  yno  i  ymyraeih. 
Hyd  heddyw  hebryngwyd  ni  gan  adar  ein  gwlad,  eithr  nid  dim 
yn  inhellach  ;  ond  wedi  gorchymyn  ein  gofal  i  laweroedd  o  adar 
y  môr,  dychwelasant. 

—  4  (Sul).  Am  ddau  o'r  srloch,  cawsom  gwrdd  Saint  hyfryd  a 
rhagorol,  a  phawb  wrth  eu  bodd,  oddieithr  ambell  un  o'r  rhai  * 
wrthodasent  bob  cynghor  i  ddod  ar  y  deck,  pa  rai  oeddynt  erhyn 
hyn  wedi  magu  twymyn  yn  eu  gwelyau,  yr  hyn  a  achosodd  i  ni 
gì'yri  ofìd  a  thraÖ'erth,  ynghyd  a  gweddiau  uer,  cyn  eu  hadferwyd. 
Ithybyddiwn  ereill  i  beidio  gwneyd  yr  un  modd.  Rhoddwyd 
llawer  o  gynghorion  llesol  a  dyddorol  yn  y  cwrdd ;  ac  ar  ol  y 
i-acrament,  tystiolaethodd  amryw  am  ddaioui  Duw,  &c.  Cleifion 
yn  gwella.  Yn  v  nos  Josparthwyd  y  Saint  yn  ddau  gwrdd  gweddi, 
y  naill  hanner  yti  mhob  pen  i'r  llony.  Y  gwynt  a'n  pleidiodd  yn 
ddyraunol. 

—  ô.  Tywydd  yn  hyfryd  drwy'r  dydd  ;  ymlwybro  i'r  deck  yn 
gysson  iawn;  y  cerddorion  yn  canu  gydag  unarddeg  o  offeryüau. 
cerdd,  a  phawb  ond  rhai  cleifion  yn  weddol  gysurus. 


îî 

6,     BraidJ  yn  annysffwyliadẃr  i  neb  o  honom,  bu  f»rw  ?m 

fcanw\l  ciíwaër,  gẃraíg  i'i:  bráw'd  Hugh  Davies  o  Lyuliciíiad,  yis 
dros  b\)  uìi'ŵydd  oeù,  ac  yn  wa'el  iawn  ei  hiechyd  pan  y  daeth  i'r 
älong,  fel  brluld  y  dysgẃylîàs&Ì  gyrhaedd  dros  y  inórT  er  hyny  •  i 
uewisiad  oedJ  dyfo'd gýd«  ei  tbeulu.  Ymdo'ygodd  cadben  á  swydd- 
wyr  v  llong  yo  gẃftâig  ia'ẁu  yn  Bgwyneb  yr  amcyichìn  i,  .t 
tlieinilai  pawb  drwy'r  llong  mui  tŷ  gálat  yw  ein  haẁá'èdd  hn.ldyw. 
C'àdwyd  cẃrdd  gweddi  yn  ÿ.r  hwyr,  a  phawb  yn  wcil  #a  b'ièŴìyâ  -f 
*  líeithiodd  y  tai'w'oirtwh  i  beri  i  ereill  a  wrth«dasen£  godi  o  u 
gnelyáu  hydyu  hyn,  a'r  caulyniad  fu  iddynt  welìa. 

— '7.     Ỳr  Idn  y'n  hyfryd,  a'r  gwynt  yn  deg,y   llnng  yn  hwyìio 
tua  7  milliir  yr  awr.     tfa'fpẃ'w'yä  i  gyfiwyiio  cnrlf  ein  chwaeri  w 
dyfrllyd   fedd";    pregethais  fei   plueg^th    augladdol    am    ddau    o'r 
slo'cli,  ar  y  testtm,   "  l'a  fe-dd  y  eyi'odir  >   tneirw,  ac  â  pha  ryw 
í.ortfy  deuantr" — (Paul.)     Atehais  y  cwesdwn  oiat'  yn  fyr,  ond 
äiiynwy^  y'r  atebiud  i'r  ewestiwn    arall  yn  tnlaen  hdi  atnryw  !?ul- 
idíij  aê  u'id   yw    wedi  ei  gwbl  ateb  etto!      Ar  ol  y  breg  th,  rhŵdd- 
»  vd  yr  arch  ar  astell  fawr,  stopwyd  y  llong,  ac  ar  ol  i'r  Saint  ganu 
h  \  iim,  y'niorwyr  a  godasant  y   peu   mewnol  ir  astelì,  nes  ÿ'ííis 
«.'.ynodd  yr  arcíi  oddiar  y  pen  arall  i'r  dyfnfor  hallt,  yr  bwn.  trwy 
rvnj   V   céfyg  a  ntiiasid  yn  yr  aich-  i'w   suddo,  a  yniugorodd  i 
lỳncu  ei  drysor  drnd,  ac  i'w  gadw  yn  ddy?gel   hyd    v   dydd   ag  y 
i.uYhyinyuir   i'r  "  inôr   roí  i  lÿny  y  tneirw  sydd  ynddo,"     Miw 
l'yb'jáeth   anghyẁir  iawn    gan    rai,  ac  yn  peri  arswyd  arnynt  wnh 
feddwl   am   gaeí    eu  claddu  yn  y  mór:     Meddýiiá  rhai  y  byddant 
■»  n  nofió  ar  y  wyiieb,  aeyn  ysg.yfaethi  bvsgod  ;  ac  hyd  y  nod  pe 
í'eüy,  pa  waeth   h'yhy   na   piiydru  yn.y  graian  oer,  à  bod  yn  Jrtiv 
l.oiîii  i  chwilanod  bedd ;  eitbr,  uid   yw  ỳ  pysgo  <í   ÿtì  c.iel  y  rhai  a 
jileddir  ya  y  cior,.o  herwydJ  dybeu  riiodùi  y  pwysau  j;yia  y  Corlf 
v  w,  fél  >  sáddb  i  iawr  yn  gyflỳtn  yn  U  i'r  eigioo  nág  yr  êl  pysgod 
byth',  ac  yn  îs  nag  y  gaüuut  fyw,  ao  y.10  y  nofia  mewn   heli   IIoü- 
vdd,  vr  hwu  a'i  cadwá  mag  daJansoddi  na   phydiu  yn  oesol  ;  le, 
vu  hawer  gwell  cedwir  hwy  hyd  ddytld  eu  cyrchiad,  pan  "y  berwa 
v  inôr,''  nag  y   cedwid  y  goreu  o'r  Ailî'tiaid  drwy  enibalmio.     Yr 
v&tvriaeth  hon  a  ddilea  y  gwrthdarawiad    sydd  ya  y  medií.wl   i 
cláddü  yn  y  môr,  ac  a'i   gwna   yn    hytraeh  yn  ddewisol.     Hefyd, 
uìeddyliaf  ìnai  dyma  oedd   yn  ngolwg  yr   apostol,  pan  y  dywed  y 
<Ìvry  y   niôr  ei   l'eirw  allan,   nid   yn    lyw,  detiygaf,  ond  y  cortf'  a 
gíaddwyd  ynddo,  ac  a  gadwyd  yn  y  dull  hwn;  nac  i  fod  hyth  yn< 
íyw  ;  canys  "y  corff  a  hetiir,  niJ  hwnw  a  fydii,"  serch  ei  han  yn 
v  mòr  neu  dir,  ond   coiíi   anllygredig  a  hunanìeithir  á'r  ysbryiì  a 
ieddai  gortf  o'r  blaen-     WeJi  i'r  mòr  gau  ei  safn  am  ei  damaid,. 
a'n  llong  iach  sel'ylli  ni  allu  syllu  ar  yr  tilygfe  fawreddig  hon  ain- 
T'jrhydig    fynýdau,  llanwodd'  ei  hwyliau   ag  aweìon,  a   eh«rlamiîj 
ìlr(*y  tònau   fel    pe    na    buasai  d'ua  wedi  dygwydd.      Parbaodd  r 
j:,wynt  o'n  plaid,  a  phob    peth   yn   gysurus,  ni'   ìicll   gleirjou   wedí 
gwella,  a  phawb    yn  bwýti  ei  ailowance   diwy  yr  wythuos  bon. 
Vadwyd  cwidJ  gweJJi  a  òhyiighòrì  hob  nos. 

—  II  (Sul).     Y   gwyiit   yn    ysgafn   ac   i'n  heriyn;  y  môr    ya 
Äuwsl,  a  pjiob  uu  wedi.yiulanh.iu  erbyu  y  cwrdd,yr  hwn  a üJ*ll ti- 


12 

rpumid  am  ddau  o'r  gloch,  ac  a  barhaodd  hyd  bump  o'r  glnch  ; 
buom  ara  dros  ddwy  awr  yn  ceisio  ateb  y  cwestiwn  blacnorol,  sef, 
*'  Pa  fodd  y  cyíodir  y  meirw  ?"  a  gohiriwyd  ef  hyd  y  cwrdd  nesaf. 
Ymddungosai  pawb  wrth  eu  bodd,  ac  yn  gorfoleddu  yn  y  ddyse- 
eidhieth.  Cyn  diwedd  y  cwrdd  trodd  y  gwynt  yn  nerthol  o'n 
plaid.yn  ol  ein  gweddiau,  yr  hwn  gan  mwyaf  a  barhaodd  o'n  plaid 
drwy  yr  wythnos;  weithiau  chwythai  ni  dros  10  milltir  yn  yr 
awr.  Teimlem  y  gwynt  a'r  hinsawdd,  erbyn  hyn,  yn  gwresogi  yn 
raddol,  gan  ein  bod  wedi  hwylio  o  hyd  i'r  de-orllewin;  dechreuai 
amryw  gwyno  fod  eu  dilladau  gwlanen  yn  rhy  drwra,  ac  nid  hir  y 
buont  yn  oddefol.  Gwell  pe  buasai  gan  bawb  ychwaneg  o  ddillad 
ysgafn.  Ni  chawsom  nemawr  wlaw,  oddieithr  ychydig  gawodydd ; 
ac  nid  gwlawio  yr  oedd  pryd  hyny,  ond  tywallt  'dwfr  i  lawr  o'r 
cymylau.  Gwelsom,  weithiau,  amryw  wahanol  fathau  o  bysgod, 
rhai  mawiion  iawn,  ereill  llai,  ac  yn  neidio  o'r  dwfr.  Helpai  byn 
y  diogwyr  i  ddyfod  i'r  deck,  yr  hyn  a'u  gwellhäai  bob  anadliad. 

—  16.  Bu  y  gwynt  yn  groes  iawn  i  ni  yn  y  prydnawu.  Galwyd 
cwrdd  gweddi  am  saith,  i  weddio  am  wynt  teg.  Ar  ol  y  cwrdd, 
dywedais  wrth  rai  oedd  ar  fy  rahwys,y  teimlwn  awydd  arnaf  fyned 
ar  y  deek,  a  pheidio  dychwelyd  byd  nes  y  rhoddai  ein  Tad  wynt 
teg  i  ni.  Tra  yn  myned,  a'm  troed  wedi  sengu  ar  rîs  isaf  yr  ysgol, 
cyfarchodd  rhai  gerflaw  fyfi  am  y  naill  beth  a'r  llall,  a  gofynodd 
un  beth  a  ewyllysiwn  fwyaf?  Atebais,  mai  clywed  y  mate  ar  y 
deck  yn  bloeddio,  "  Haul  in  the  iceather  braees  ;"*  a  chyn  i  mi 
syfiyd  fy  nhroed  o'rman  lle  yr  oedd,elywwn  i,  a'r  lleill  a'm  clyw- 
B^nt  yn  dymuno  hyny,  y  mate  nwch  ein  penau  yn  bloeddio  yn 
uchel,  "  Hauì '  in  the  wealhcr  braees,''  ie,  air  am  air  megys  y  dv- 
wedais;  ac  wele  wynt  teg  yn  nerthol  cliwylhu  o'n  plaid,  yr  hwn 
mewn  ychydig  ddyddiau  a'n  gyrodd  tua  mil  o  filltiroedd  tuag 
adrel',  sef'  tua  Seion.     Alawr  y  diolchem  i'n  Duw  am  dano. 

—  17  (Sul).  Tywydd  yn  hyfryd,  a  phawb  yn  gysurus.  Pryd- 
nawn,  cawsom  gwrdd  Saint  rhagorol ;  ychwaneg  am  "  Pa  fodd  v 
cyfodir  y  meirw  ?''  Cwrdd  yn  yr  hwyr.  Gwynt  teg,  a  hiu  mor 
byfryd  drwy  yr  wythnos  braidd  ag  sydd  yn  Nghymru  yn  mia 
Mehefin.  Ambell  squall  a  chwmwl  yn  tori  i'n  diwallu  à  dwfr 
gwiaw  i  olchi.  Hyfryd  yw  gweled  y  plant  yn  chwarae  hyd  y 
deck,  ac  yn  difyru  eu  rhieni ;  rhai  yn  canu  yma,  ereillyn  chwedí- 
eua,  neu  yn  darllen  draw;  rhai  yn  cerdded  fraich  yn  mraich,  trá 
ereill  yn  darparu  bwydydd  o  gynnifer  faihau  braidd  ag  a  geir 
ìuewn  unrhyw  cookshop.  Gwnai  y  cerddorion  eu  goreu  ì  harddu 
y  drych,  a'r  delyn  bithau  â'i  lleisiau  mwçn  yu  unig  yr  h.vyr  a'n 
difyrai  wrth  ganu  tt'aruel  i  freniu  y  dydd,  pan  y  gostyngai  ei  ben 
coch  yu  yr  eigion  gorllewinol.  I  oleuo  yr  olygfa  yn  ei  le,  deffroai 
Phebus  fwyn  o'i  chwsg,  fel  pe  cenfigenai  wrtho.  Nid  rhyfedd 
ddarl'od  i  olygfeydd  liai  hynod  na  hyn  gynhyrfu  sodlau  Dafydd 
gynt,  nes  yn  y  deml  iddo  ddiosg  ei  wisg — i  ba  beth  ?  Ust*  a 
gawn  ni  ateb  ?  Beth  dal  celu,  oni  wnaeth  ef  hyny  »'  ddaw>i$<o' 
Do,  do  ;   ac  ni  chawsai  uemawr  o'u  pìith  ni,  ond  ambell  sectariad 

•  Gorchjmyn  i  (lyun  jn  y  rli:iff;iu  a  osodant  ;r  luijliau  ar  draws  y  llouj: 
a.v  >ll  ü)  Dotll  gwyu|  leg  >n  Udieitlnutl. 


13 

sychlyd,  a'r  na  fuasai  cyn  hawdded  ganddynt  ei  efelychu  ef  yrt 
hvn,  a  beio  arno.  O'r  hyn  lleiaf,  anhawdd  gwadu  a'r  nad  felly  y 
hu  yina  ar  brydiau,  heb  achusi  storotn  ychwaith.  "  Siop  y  cwm- 
pfini''  yn  agored  i  ranu  aüan,  heb  lyfrau  nac  arian,  ddigonedd  o 
naill  ai  ffa  gwynion,  rice,  blawd  gwenith,  blawd  ceirch,  cig  mocli, 
neu  rywbeth  arall,  a  phawb  eu  gwala  o  hono.  Rhai  yn  cwyuo 
rhag  anwyd,  trwy  wlychu  yn  y  gwlaw. 

—  25  (Sul),  Awelon  ysgafn  o  wynt  ar  brydiau  ;  dro  arall  yr 
olygfa  o'n  hamgyleh  "  megys  mòr  tawel  o  wydr;'-'  ac  nid  yn  unig 
yr  elfenau,  oud  ein  llong  a'i  phlant  oll,  yn  cadw  y  Sabboth  sant- 
aidd  hwu  yn  orphwysfa  lonydd  ;  eithr  syllai  yr  haul  yn  rhy  graff 
ar  rai,  hyd  nes  da  oedd  cael  cilio  o'i  wyddfod  i  rywle.  Cwrdd 
Saint  prydnawn,  a  darlith  ar  "  Pa  fodd  y  cyfodir  y  meirw.''  Preg- 
eth  Saesneg  ar  y  deck  yn  yr  hwyr,  a'r  morwyr  oll  braidd  yn  can- 
mawl  yr  athrawiaeth.  Cododd  y  gwynt  yn  nerthol  o'n  plaid  yn  y 
nos.  Nemawr  ueillduol  olygfa  yr  wythnos  hon  a'r  a  nodwyd, 
oddieithr  ambell  groes  awel,  yr  hyn  a  gyfnewidiai  braídd  yn 
gysson  ar  ganol  neu  ddiwedd  ein  cwrdd  gweddi,  yr  hyn  a  gynnelid 
bobnos;  neu  ambell  ymweliad  pysgod  i'n  difyru,  neu  long  yma 
a  thraw  o  bell,  a  lonent  yr  olygfa  unig.  Y  gelyn  dial'ol,  yntau 
hefyd,  a  gyd-honai  ei  hawl  á  Neptune  (duw  y  môr)  i  gydforio  á 
ìii,  er  nad  mor  felys  ei  gwrapeini;  etto,  gwaith  anhawdd  oedd  ei 
gael  dros  y  bwrdd,  o  herwydd  ei  gyfrwysdra ;  ac  nid  anfynych, 
ìnewn  caìedi,  y  troai  ei  hun  yn  angel  goleuni,  ac  felly  llechai  yn 
llogell  atnbell  swyddwr.  O  bawb  a  adawer  ar  ol  yn  Babilon, 
bydded  hwu  yr  olaf !  Morwr  gwael,  ^rfysgwr  yw;  ac  arweinydd 
gwaeth  nag  Abitophel.  Nid  i'r  moch — nid  i'r  môr,  ond  i  rai  o'r 
Babiloniaid,  y  diangai  weithiau  ;  a'r  tro  nesaf  y  croesaf  fi  y  mòr 
â  liwyth  o  Saint  tua  Seion,  caiff  y  ddau  rywogaeth  arall  aros 
a<ìref !  Teimlid  lles  mawr  trwy  yí'ed  ac  ymdrochi  yn  aw.fr  y  raor 
yn  y  boreu.  Gwnaed  pawb  felly  á'u  plant^goí.eii  po  amlaf.  Gof- 
aled  pawb  i  beidio  hongian  dim  i  rwystro  i'r  awyr  fyned  drwy  y 
llong  ;  hefyd,  edryched  pawb  na  byddont  eu  hunain,  na'u  plant, 
yn  rhwym  eu  corff, — cymmerer  nieddyginiaeth.  O  herwydd  yr 
es«eulusdod  hwn,  dyoddefodd  amryw  nes  inyned  braidd  yn.an- 
íeddy^iniaethol.  Na  fwytaer  cymmaiut  o  fwyd  cryf  ychwait'n, 
canys  nid  yw  y  segurfyd  hwn  yu  ei  dreulio.  Yn  anad  pob  peih 
gwertbfawr  arall  a  ddyger  i'r  mor,  nac  anghofier  dod  â  llawuder 
mawrofimÿiieitó;  bydd  treuliad  mawr  ar  y  stor  hon,  gofaler  na, 
ddiffygio.  Gweithfawrocach  hefyd  nag  aur  lawer,  yw  gronyn 
bach  o  wir  ffydd  ar  y  mor,  canys  prvna  hono  wynt  teg  a  phob 
pnth  anghenrheidiol.  Ond  er  pob  peth  íu,  r.i  chlywais  neb  yn 
edífarhau  atu  gyohwyn,  ond  yn  awydJus  am  gyrhaedd  i  Seion. 
Pleser  rnawr  oedd  genyf  glywed  pawb  braidd,  ol  a  blaen,  yn.'can- 
niawl  daioni  Duw  tuag  atom, — y  tywydd  teg,  yr  awelon  hyfryd, 
yr  yinboith  rhsgorol,  a'r  ffy  niant  cyffredinol,  a  gaem  yn  well  na'u. 
dysgwyliad  cyn  cychwyn.  Ac  yu  wir,  nid  difyrwch  gsvael  oedd 
gweled  y  eogydùesau  oddeutu.  y  tân  yn  gwneyd  eu  puddings,  eu 
p,iiicakes,  a'u  fries,  yn  bentyrau,  ac  yn  gwahodi  y  naill  y  llaíl  i 
yi'ed  tû.  gyda,  eu  gilydd;  ac  yu-  yr   hwyr,  "  codeut  i  fyuy"  ya 


14 

llawen,  fbtf  y  rhai   hyny  gyirt — "  i  ddawnsio."     Fel   hyn   arth  ■ 
daeth  aml  ddiwrnod  hyfryfl  ar  y  cefnfor.     Bwy  a'u  beia  ? 

Ebrill  1  (Stil).  Y  Sabboth  hwn  etto,  cyttuiui  holl  natur  â  M 
f  tto  i  ymlonyddu  i  syllu  ar  ardderchogrwydd  creadigaeîh  ein  Dnw. 
l)wy  long  ereill  aV.  hefelychai,  er  yn  mhell.  Owrdd  Saint  hyfryd 
iawn  ;  darlith,  aui  ddwy  awr,  ar  "  Pa  f>dd  y  cyfodir  y  meirw  ?  ' 
Amryw  rai  yn  gadael  heibio  eu  holl  ddillad  gwlanen,  fel  fy  hunan, 
ac  yn  cael  anwyd.  Gofaler  rhag  hyn ;  etto,  hyfryd  yw  dillad  haf 
yn  awr,  dptl  gwell  ymgospi  meddai'm  dyoddeHadau  i  ;  cauys  yn 
yr  hinsawdd  hyn,yn  ddisymmwth  rhwyga  y  cymylau  dan  hwysau 
eu  beichiau  dyfiog;  yn  enwedig  na  adawer  dillad  gwlyb  am 
danoch.  Ganoi  dydd  lieddyw,  yr  oedd  ein  hamser  ní  yma  bedair 
awr  ar  ol  amser  Llundain  ;  sef,  pan  yn  ddeuddeg  o'r  gloch  neu 
ganol  y  dydd  yma,  yr  oedd  yn  bedwar  o'r  gloch  prydnawn  yn 
Llandain,  yr  hyn  a  brofai  ein  bod  ni  60  o  raddau  iV  gorllewin  o 
Lundarn,  a  chenym  3ü  gradd.  9  mynyd  yn  orllewinol  i\v  r'nedeg 
etto  cyn  cyrhaedd  New  Orleans.  Syllais  ar  yr  haul  hedüyw  ettu 
drwy  y  sextant,  a  chefais  ein  lledred  yn  23  gradd  04  mynyd  yn 
ogleddol,  neu  o  fewn  14  o  filltiroedd  i'r  tropies,  pa  le  yn  nghanol 
yr  haf,  y  buasai  yr  haul  uwch  ein  penau  ;  eithr,  gan  ei  fod  yu  y 
d^au  yn  awr,  ac  awelon  hyfryd  yn  tymheru  yr  hin,  ni  theimlem 
wres  annyoddefol.  Ein  pellder  o  New  Orleans  heddyw  yw  tna 
2U0U  o  hilliroedd.  Ein  pellder  oddiwrth  y  tir  a  ddyscwyliwu 
x\eled  ar  ein  taith,  sef  "  Hole  in  the  Wall,''  un  o  ynysoedd  y 
ÌSahamas,  sydd  o  naw  cant  i  fil  o  filltiroedd.  Em  pellder  deheuol, 
e  Lynlleifìad  yw  I8U6  o#fiiltiroedd. 

—  *i.  Cawsom  amryw  storraydd  a  gwlawogydd,  a  chroes  wvnt- 
oedd  geirwon  o  atnryw  fauau,  a  fwgythiai  lyticu  ein  cragen  fach 
i  eigion  y  crochan  hallt ;  er  h}'ny  oll,.drwy  nodded  ein  Dnw,  a 
medrusrwydd  ein  cadben  a'i  forwyr,  dringai  ein  llong  i'r  lan  o 
dòn  i  dòn,  fel  yr  ehedai  y  wenol  drwy  yr  awel  deneu.  Pan  gaufu 
y  mor  a'i  uthr,  egr  dónau,  na  throai  ein  lle^tr  fach  yn  ol,  er  ei 
siglo  hi  a'r  oll  oedd  ynddi,  fel  y  gwna  y  corwynt  â  nyth  y  i'ran  ar 
irig  y  dderwen,  ac  na  allai  siglo  un  o'r  cywion  bach  o  honi — n^w- 
idiodd  ei  wedd,  ac  a  wenodd  yn  fwyn;  yr  haul,  yr  hwn.  gyut  a 
wisgodd  sachlen  flew  yn  ddigofus  ei  hylldrem,  o  hug  i  hug  a 
«diosgodd  ei  wisg,  ac  a  chwarddodd  am  ben  y  gytiafan,  gan  addaw 
yn  deg'wrth  ostwng  ei  ben  mewn  wybr  goeh,  y  caeru  noson  fTein 
i  gysgu  heno  ; — am  yr  hyn,  diolchai  pawb,  a  gwnaent  yn  fawr  o 
honi.  Ëfalläi  mai  anhygoel  gan  yr  anwybodus  fydd  y  dy  wediad 
nesaf,  ond  y  mae  yn  ddigon  gwir,  serch  hyny,  ein  bod  ni  braidd 
bob  dydd  bellach  yn  gweled  pysgod  yn  ehedeg  !  weithiau  gwelem 
tigeiniau  o  honynt  gyda  eu  gilydd.  Ehedaut  weithiau  gryn  filllir 
neu  ychwaneg,  ac  yna  gwlychant  eu  hesgyll  yn  mrig  y  dòn,  ao 
ymaith  à  hwy  eilwaith.  Erlidir  hwy  gan  bysgod  ere:ll,  pa  rai  * 
neiiiiant  o'r  dwfr  ar  eu  hol  ara  ryw  droedteddi  o'r  dwlr ;  da  i'r 
gwtfnäf  pryd  hyn  fod  y  Creawdwr  wedi  trefnu  iddo  adeuydd  i'w 
waredu.  Nid  yw  y  pysgod  hyn  yu  ehedeg  yu  uchel  iawu,  er  yn 
uwch  pan  fo  y  gwynt  yn  gryf  na  phan  fydd  yn  dawel.  Ar  hryd 
iau  ttraill,  yu  y  cylchoedd  hyn,  gweiais  hwynl  yn  eiieJeg  yn  erbya, 


]3 

hwyliau  y  Uong,  ac  yn  cwyrapo  ar  y  deck;  a  chan  na  a]laot  godi 
,pnd  o'r  dwfr,  daîiem  hwynt.  Nid  ydynt  gymnuiint  á  inaclterel 
yn  gyffredin.  Eu  hadenydd  ydynt,  nid  o  blu,  ond  math  o  groen 
dysciuer  a  theneu  iawn  ;  caua  yn  y  dwfr  i  ateb  yr  un  dyben  ag 
esgyl) ;  eu  hyd  ydynt  o  6  hyd  10  wodfedd.  Ni  allant  ehedeg  yn 
hwy  nag  y  parha  eu  hadenydd  yn  wlybion,  ac  nid  ydynt  Î'W 
^weled  ond  mewn 'hinsawdd  twyinn. 

Yn  awr  y  mae  Mrs.  Williams,  gynt  o  Ynysybont,  wedi  bod  yn 
glaf  o  dwymyn  am  amryw  ddyddiau,  yn  gwellhau  yu  raddol. 
Jane  Morgans  o  Gaerdyt',  yr  hon  oedd  wedi  dyoddef  doluriau 
poenus  ar  ei  choesau  ar  brydiau  er  ys  naw  mlynedd,  ac  vedi 
cael  ei  hystyried  yn  holiol  anfeddyginiaethol  gan  feddygon,  yn 
gwaetliygu:  y  mae  hi  wedi  digaloni  yn  arf'eryd  yr  ordinhad 
eglwysig,  a'i"  ífvdd  ynddi  wedi  diffygio.  Yr  ydym,  er  pan  y 
daethom  i  dywydd  twytn,  bob  dosparth  yn  ei  ddydd  ar  gylch,  yn 
taenu  eu  gwelyau,  a'u  dillad  gweìyau,  &c,  yn  yr  haul  ar  y 
deck,  yr  hyn  sydd  yn  iechyd  mawr  i  bawb.  Gwnaed  pawb  felly, 
goreu  po  fwyaf.  Ein  cadben,  yn  dirion,  a  roes  i  ni  fath  o  wlybwr 
i'w  daenellu  ar  hyd  ein  gorwedd.leoedd,  &c,  yr  hwn  a  bura  yr 
awyr  yn  rhyfeddol,  a'r  hwn  a  ddefnyddiem  yn  aml.  Mae  genyui 
fimryw  hen  bobl-  yn  y  Uong',  ac  y  maent  oll  yn  gwella,  fel  y  deuant 
i'r  de^;k  bob  dydd  hyfryd.  Un  hen  wr,  yn  agos  i  gant  oed,  a 
ddywed  yn  siriol  ei  fod  yn  fwy  hapus  nag  erioed, — f'od  llawer  o'r 
sectariaid  yn  Nghymru,  ac  hyd  y  nod  yn  Llynlleifiad,bu  y  Parch. 
H.  Rees  a  pheirch.  ereill,  yn  ceìsio  ei  ddigaloni  i  beîdio  dyfod,  ac 
yn  prophwydo  na  chyrhaeddai  dros  y  mor,  a  llawer  o  bethan 
ereill ;  "  ond  yr  wyf  fi,"  ebe  efe,  "  yn  penderfynu,  drwy  nerth 
J)uw,  eu  profi  hwy  oll  yn  gau  brophwydi."  Yr  oedd  efe  wedi  colli 
ei  wallt,  oddieithr  ychydig  o  wallt  gwyn  fel  yr  eira;  ond  erbyn 
hyn  y  mae  ganddo  gnwd  toreithiog  o  wallt  newydd  fel  gwallt' 
plentyn,  a  dywedai  ei  fod  yn  teimlo  yn  ieuengach  o  hyd  !  Gwynt 
yn  deg  a  hyfryd.  Dydd  Sadwrn,  y  7fed,  yr  oeddwn  i  wedi  bod  i 
fyny  drwy  y  nos,  ac  yn  edrych  am  dir  hyd  4  o'r  gloch  y  boreu  ; 
ac  nid  oeddwn  wedi  braidd  cysgu  cyn  i'r  fonllef  fawr  a'i  dylan- 
wadau  cyffious  ar  bawb  ereill,  sef,  '  Land  a-head'  (tir  o'n  blaen  t, 
fy  neffro.  Mawr  y  llawenydd  a  barodd  hyn  i'r  holl  fudoliou;  nid 
oedd  son  am,  na  syìw  o  ddim  arall  am  yspaid,  ond  y  tir.  Erbyn 
c-odiad  haul,  yr  oeddym  yn  hwylio  yn  hyfryd  i'r  deau,  ar  hyd 
glanau  ynys  Ábaco,  un  o'r  Bahamas.  Ynys  lled  anial  yw  hon, 
ac  a  boblogir  gan  bysgotwyr  gan  inwyaf,  neu  bobl  yn  tori  coed 
tanwydd  i'w  rludo  i  harthau  ereill  i'w  gwerthu  Ymlidia  daear- 
grynfaau  bawb  oddi  yma  weithiau,  a  gwna  alanastra  mawr.  Dim 
dvmunol  iawn  yr  olwg  arni.  Naw  o'r  gloch  y  boreu,  troisom  y 
llong  i'r  gorllewin  i  amgylchu  y  cwr  deheuol  i'r  ynys,  oddifewn. 
lair  milltir  neu  lai  i'r  tir.  Ar  y  pwynt  deheuol  hwn  y  mae  goleu- 
dy  ai  graig,  a  thŷ  annedd  ar  ei  bwys,yn  yr  hwn  y  triga  ceidwaid  y 
goleu-dy.  Y  mae  tair  o  longau  ereilì  yn  cyd-hwylio  â  ni  heibio 
i  Ido,  eithr  yn  dala  yn  fwy  deheuol  tuaCuba.  Erbyn  canol  dydd, 
gadawsom  yr  ynys  hon  o'r  goiwg  ar  eín  hol,  ac  yr  oedd  amryw 
jjnyioedd  a  chreigiau  ereill  ar  y  deau  i  oi,  ilai  na  deng    njiUti^ 


If 

od*M  wrthym.  Dylaswn  hysbysu  i  ystyriaeth  y  lleill  etto  a  dda^ 
flordd  hyn,  gan  y  deuant  yn  agos  i'r  goleu-dy  a  nodwyd,  mai  ei 
enw  yw  Hole  in  the  Waìl,  ac  l'el  y  cofio  y  sawl  a  syllo,  llygHÌd 
pwy  fu  yn  eJrych  arno  o'u  hlaeu.  Galwaf  sylw  nl  yr  ystyr  o'r 
gair,  neu  y  tarddiad  o  hono;  sef,  Cewch  weJed  twll  mawr  drwy 
greigiau  uchel  ar  y  twyn  creigog  lle-  y  tnae  y  goleu  dy.  Yra- 
«Idangosai  fel  pont  neu  arch  fawr.  o  waith  celfyddydol,  eithr  naill  ai 
naturiaeth  neu  ymfrwydriad  yr  elfenau  a'i  gwnaeth.  Yr  oedd 
gynt  bont  arall  hyuotach,  yn  cyrhaedd  o  ben  un  graig  i'r  grffig 
gron  arall  ag  sydd  yn  awr  yn  unig,  a  thua  300  o  latheni  i'r  mor 
oddiwrthi.  Jjle  peryglaf  i'w  forio  o'r  holl  fyd  yr  ystyrir  y  cylch- 
oedd  hyn;  o  herwydd  amgvlchynir  ni  am  uinryw  gannoedd  e 
fiíltiroedtl,  gnn  greigiau,  rhai  arwynebol,  rhai  tanwynebol,  ynya- 
oedd,  a  thywody  ld.  Gwelwn  amryw  longau  bach  yn  pysgota,  ao 
amryw  lougau  bach  ereill  a  elwir  yn  "  wreclcers,"  sef  y  rhai  sydd 
yn  gwybod  am  y  moroedd,  ydynt  yn  hwylio  oddi  amgylch  yn 
ìtarhaus,  gan  ymddibynu  am  fywioliaeth  ar  anfi'odau  llongatt 
ereill.  Pan  y  bo  llongau  wedi  colli  eu  flo.rdd.  arweinia  y  rhui 
hyn  hwynt  i'r  ffordd  iawu,  ac  achubant  lawer  o  fywydau.  Pe  bai 
hyn  yr  oll  a  wnelant,  da  fyddai  eu  gwaith  ;  eithr  cyhuddir  hwy  o 
liudo  llongau  drwy  gau-arwyddion  b'u  fl'ordd,  er  mwyu  cael  ruil- 
oedd  o  ddolars  am  eu  harwain  allan  o  berygl  yn  ol.  Rhaid  fod 
ìiaweroedd  o  longau  yn  colli  y  ffordd  hyn,  cyn  y  cyunelid  eynnifer 
0  honynt  oddi  amgylch  i  ni  yn  awr ;  ond  nid  oes  anghen  am  eu 
rynnorthwy,  a  gobeithiaf  na  bydd  ychwaith.  Machlud  haui, 
cafwyd  gwaelod  a  fewn  ugain  gwrhyrì  o  ddwfr.  Moriwyd  yn 
hwyllog  a  gofalus  drwy  y  nos,  a  dygodd  ein  Harweinydd  ni  yn 
ddiogel  i  weled  goleu  dydd  Sul  etto,  a  Sul  y  Pasc  oedd  hwnw;  ae 
»r  na  feddai  neraawr  rhyw  lawer  o  ddillad  oewydd  i'w  gwisgn 
heddyw,  gwelem  lawer  o  bethau  newydd  a  rhyfedd  o'n  hamgylch, 
Gwelem  oleudy  ar  ynys  arall,  ac  amiyw  Ffrancod  yn  byw  ar  y 
làn,  wedi  adeiladu  eu  tai,  neu  yn  hytrach  eu  cabanod  tywyrch  a 
disyml  yr  olwg,  ar  làn  y  mor.  Hwyiiwn  yn  awr  i'r  deau  ar  hyd 
ochr  y  Grand  îîahama  Bank  Gwynt  hyí'ryd  o'r  de  ddwyrain  ; 
llong  yu  mynyd  chwech  milìtir  yn  yr  awr  drwy'r  dwfr,  heblaw  fod 
y  dwfr  yn  rhedeg  gyda  ni  o  dair  i  bedair  milltir  yr  awr.  Nid  yw 
y  current  deheuol  hwn  onid  llai  na  milltir  o  led,  oddi  allan,  neu 
i'r  gogledd  ì't  hwn  mae'rGit.lf  Stream"  yn  rhedeg,  yn  hollol  groes  i'r 
arllwysiad  hwn.  Yma  cawn  waelod  mewn  dwfr  gwyrrld,  mewn  o 
bump  i  ugain  gwrhyd,a'r  dwfr  yn  oer ;  pan  ar  y  ìlaw  ddeheu  i  ni, 
ychydig  latheni,  y  mae  lliw  y  dwfr  yn  ddu,  ei  rediad  yn  hollol 
groes,  ac  yn  dwymnach.  o  lawer.  Gwelem  ar  lanau  y  creigiau 
weddillion  o  long  ddrylliadau.  Amryw  "  wreckers"  yn  cyd  hwylio 
á  ni.  Pawb  wrth  eu  bodd  yn  syllu  ar  y  tir,  ac  yn  neillduol  wrtli 
ein  bodd  ni  yn  ei  adael  mor  gydym  ar  ein  bol,  ac  yn.  tynu  tua 
phen  ein  mordaith.  Nid  yw  ynys  Cuba  neppell  oddiwrthym  i  r 
deau,  ac  y  mae  prophwydoliaetü  ddwl  a  Ifiaidd  "  Seren  Gomer,'  * 

*  A  gyfeilioriiid  pe  haerid  utai  y  P;trch.  H.  W.  Jones,  c>hoeclr)wy  y  Sereo, 
yw  y  gatrbrbphw'yd  urliór),  i'u  jmi  >sgiil'eau  üau  yr  enw  "  Áutî  Hitiubw^,"  \u 
^imi  Gomer,  Hyd.,  18-18 î-í-J.'  D.. 


17 

'y  eafTai  y  Saînt  eu  gwerthu  yn  gaethion  yma,  yn  destun  gwawd 
rhwng  pob  dau  hyd  y  deck  braidd.  Mae  y  guhebydd  hwnw  uedi 
anfarwoli  ei  ft'olineb  â  cbwaeth  aflan,  a  dwyn  Cuha  i  l'wy  o  sylw 
na  dim  arall.  Aleba  ddyben  yn  awr  i  adgotfa  yn  meddyüau  y 
mudolion,  y  celwyddau  a'r  carngybiuldiadau  a  draethwyd  ac  a 
gyboeddwyd  arnynt  hwy  a'u  cret'ydd  auw\l,gan  eu  cydgenedl, 
nes  y  datioda  en  serch  o  gwlwm  bwy  gilydd,  hyd  y  nod  oddiwrth 
wlad  eu  genedigaetli  ;  ac  yn  lie  meddwl  am  droi  yn  ol,  symbyla 
bwy  i  droi  eu  gwynebau,nid  i'r  dwyrain,  ond  at  fachlud  haul,  ara 
ryddid  i  addoli  Dnw,  ac  am  yr  iawnderau  hyny  ag  yr  amddifad- 
wyd  hwynt  o  honynt  gan  "  Gristionogion  selog'"  eu  gwlad  eu  bunì 
lë,  gweddi  barhaus  pawb  drwy  y,  llong  yw,  "  Chwyth,  ddwyreiu- 
wynt,  chwyth  ni'n  ehwyrn  i'r  eigion  gorlîewiuol." 

O,  hyf'ryd  rDyf'yiio  ar  yr  olygf'a  hon  !  Gobaith  a  lanwa  fytiwrt 
pawb,  fel  hwylia  y  Hong  gan  bwysau  yr  hyf'ryd  awel,  Manr  y 
diolcbant  oll  i'w  Ceidwad  ar  y  moroedd.  Yn  Seion,  serch  hyny, 
y  "  maen  tynfa"  sydd  ;  oddi  yno  sugnant  eu  hoil  gysuron.  Eithr 
ni  thal  i  ni  ollwug  eiti  meddyliau  mwy,  onide  rhy  faith  fyrtd  i'ch 
eoloíhau.  Af  fit  haues  mwy,  a  meddylied  pob  un  drosto  ei  hnn  ; 
efallai  mai  hyny  fuasai  y  goreu  o'r  dechreu. 

Anghofìais  ddweyd  ddarfod  i  ni  gael  cwrdd  Saint  nos  Iau 
ddiweddaf,  megys  y  cawsom  rai  prydiau  o'r  blaen,  ond  y  tro  hwn 
oedd  y  cyntaf  i  ymarf'end  y  doniau,  a  mawr  y  cynbwrf  a  wnaeth 
hyny  ol  a  blaen  y  llung,  yn  mhlitli  y  Babiloniaid  !  Heidient,  a 
swy  ddwyr  y  llong  oll  gyda  hwy,  at  fynedfan  ein  lle,  a  chlustfein- 
ient  uiewn  syndod.  Synetn  \n  íawr  beth  a  achosodd  hyn  ;  ond 
deallasom  fod  "  Achan"  yn  ein  plith — fod  dau  neu  dri  o'r  Saint, 
y  rbai  oeddynt  dan  droseddau,  yno  gyda  hwy,  ac  yn  cy'fieithu 
iddynt,  ac  yn  achosi  iddynt  gredu  yn  ddrwg  am  danom,  fel  ag  y 
bu  swyddwyr  y  llong,  a'r  cadben  hefyd,  yn  chwerwach  wrthyru 
wed'}  o  nag  erioed  o  r  blaen,  a  gwaith  mawr  a  gefais  yn  ei  daweiu. 
uorfododd  eu  cynnalaeth  hyy  i  ni  beidio  ymail'iryd  y  doniau  ar 
ganol  y  cwrdd,  «r  ein  galar,  eithr  nid  cyn  i  ni  gael  cysur  mawr 
drwyddynt,  a  deall  rbyw  bethau  am  danoch  ehwithau  yna, -&c. 
Hysbyswyd  ni  fod  plaid  o'r  rbai  a  sioinwyd  yn  eu  hamcan  tuag 
ataf  fi  ifTth  gycbwyn,  yn  cynll«ynio  i  ddial  ar  fy  nghydswyddwyr 
anwyl  sydd  yua  ar  fy.pl;  eithr  na  lwyddant.  O,  Aiglwydd  nef', 
cadw  lrwwit.  Hef'yd,  fod  llawer  o'r  Babiloniaid  yn  gweddio  am 
ein  hatiwjddiant,  a'r  Saint  am  ein  ffyniant.  Prydnawn  ;  gwynt 
yn  deg.  Cwrdd  Saint  rhagorol ;  ac  yr  oeddym  wedi  ymceiJlduo 
i'r  pen  ol  i'r  llong,  lle  ni  aliai  y  Babiloníaid,  na'r  bradw.yr  oedd 
yn  ein  plith,  ein  ì'bwystro  i  fwynhau  y  doniau  ysbrydol,  pa  rat 
a'n  cysuiasant  yn  if'awr.  Ordeiniwyd  Daniel  Daniel  a  Benjan.in 
î'rancis  yn  henuriaid.  Rhoddyyd  llawer  o  gynghorion  o  barthed 
i  iechyd  a  gwisgo,  a'r  anghenrheidrwydd  sydd  am  i  bob  un  of'alu 
am  sefyllfa  eu  cylia,  yr  hyn  a  barodd  i  bawb  braidd  ddyfod  i 
ymofyn  meddyginiaetb,  gan  fod  yr  olew  wedi  darfod.  Mae  hyn 
yn  angbenrheidiol  er  rhagfjaenu  y  dolur  rbydd.  Gofaled  pawb 
am  hyn. 

—  .9.     Pygodd  ein  Duw  .ni  yn  ddiogel  dn^y  beryglon  y  nosoa 


M 

hon  hefyd,  a  gweho.ld  arnom  trwy  barhau  r  gwynt  o'n  plaid. 
Am  8  o'r  gloch,  daeth  agerfad  heibio  i  ni,  ar  ei  ffoidd  o  Havana 
tua  New  York,  ac  hefyd  gwelsom  dair  o  longau  rhyfel  Prydeinig. 
Prydriawn,  gwelsom  ororau  Florida,  cyfandir  America.  Yr  oedd 
y  tir  yn  isel  a  thywodlyd,  ychydig  goed  yma  a  thraw  ;  ac,  ond 
barnu  wrth  y  mwg  a  yraddyrchafai  yn  golofnau  o'r  naill  fan  a'r 
lla.ll  i'r  cymylau,  y  mae  yraa  hefyd  ryw  fath  o  drigolion  yn  byw- 
iolaetlm.  Hwyliasom  ar  hyd  y  goror  hwn  hyd  y  nos;  gwelsora 
ddau  oleudy, —  un  yno,  a'r  llall  ar  swpyn  o  ynyso.edd  bychaiti  a 
chreigog,  pa  rai  a  gyfenwir  y  Fortugas.  Wedi  amgylchu  y  rhai 
liyn,  ar  doriad  y  dydd  dranoeth,  newidiasom  ein  cwrs  i  ogledd- 
orllewin;  ac  yr  oeddym  yma  yn  gadael  y  Gulf  Stream  o'n  hol,  ac 
heb  braidd  500  o  filltiroedd  i  gyrhaedd  New  Orleans.  Y  "  N.  E. 
trade  winds,"  ýr  hwn  a'n  cariasai  yn  gysson  a  chyflym  am  yn  agos 
i'r  pythefnos  diweddaf,  yn  deg  yma  etto.  Ychwaneg  o  ddwfr  yn 
eael  ei  ranu  allan  tuag  at  olchi,  o  herwydd  fod  genym  ddigonedd 
ar  y  bwrdd  fuasai  i  barhau  am  fis  etto.  Ac  ni  allwn  gyffelybu  yr 
oìygfa  ddiwyd  ar  y  chwiorydd  oddiamgylch  y  deck  yn  golcbi, 
ddim  yu  fwy,  nag  i'rgolygfeydd  a  welais  wrth  ddyfroedd  poethion 
y  ffwrneisiau  haiarn  yn  Merthyr,  ar  ddydd  golchi !  Golchid  y 
deck  isaf,  a  than  y  gwelyau,  â  "  chloride  of  lime,"  er  puro  yr 
awyr.  Mrs.  Williams  yn  glafach.  Pawb  yn  darparu  eu  cistau, 
&c,  ac  i  fod  yn  barod  i  adael  y  llong  cyn  hir.  Cynnygiwyd  yeh- 
waneg  o  luniaeth  o  "  siop  y  cwmpeini";  eithr  yr  oedd  y  fath 
lawnder  gan  bawb,  fel  na  ddaetbant  i'w  ymofyn  ;  dywedent  fod  eu 
ffetanau  a'u  llestri  oll  yn  llawnion,  fel  na  feddent  le  i  gynual 
ychwaneg;  a  dyweda  llawer  na  fu  ganddynt  y  fath  amrywiaethau 
■na  llawnder  o  fwydydd  o'r  blaen  yn  eu  hoes.  A  dywedaf  finnau 
y  dylai  y  neb  na  foddlonid  ar  yr  ymborth  hwn.  gael  ei  gau  yn  y 
ffwrn  am  yspaid,  fel  lapdog  y  foneddiges  hono  ! 

Prydnawn  Mawrth;  gwynt  yn  ysgafn,  a'r  mor  yn  dawel;  yr 
hinsawdd  yn  anghysurus  o  dwymn.  Gwelsom  amryw  longau,  fel 
pe  deuent  allan  o  New  Orleans.  Mrs.  Williams,  o  Ynysybont, 
ger  Tregaron,  yn  gwaelu  yn  gytiym,  ac  argoelion  na  byddai  by w 
yn  hir.  Dywedodd  wrth  ei  meibion  a  minnau  nad  oedd  nemawr 
ddewis  ganddi,  pa  un  ai  marw  yn  awr,  ai  byw  yn  hwy  a  gaffai, 
"  Mae  dymuniad  mawr  ynof,'' ebe  hi,  "  am  gyrhaedd  Seion;  ac 
ofnaf,  pe  bawn  farw  ar  y  mor,  y  digalonai  hyny  ereill,  yn  eu  hen 
ddyddiau,  i  anturio  dros  y  cefnfor  ar  fy  ol;  canys  boddlawn  wyf 
i  farw,  ýn  hytrach  na  bod  yn  rhwystr  i  achos  Duw  :  o'r  ochr  arall,'' 
ebe  hi,  "  dymunaf  fyned  i  orphwys  yn  awr  yn  nghol  fy  Iesu,  os 
da  yn  ei  olwg.''  Dywedodd  mai  y  fiaint  fwyaf  a  gafodd  erioed, 
oedd  cael  dod  yn  aelod  o  wir  eglwys  Mab  Duw — nad  oedd  un 
dychryn  yn  ei  mynwes  o  barthed  i'r  byd  arall,  ac  fod  ei  chrefydd 
yn  awr  yn  profi  ei  grym  yn  fwy  nag  erioed.  Gofynwyd  iddi,  a 
oedd  hi  yn  edifarhau  o  herwydd  iddi  ymadael  â'r  Methodistiaid 
(pyda  pha  rai  y  bu  yn  aelod  parchus  am  05  o  flyneddau)?  Ateb- 
odd,  fod  yn  well  ganddi  yn  awr  na'r  byd  i  gyd,  ei  bod  wedi  cael 
byw  i  glywed  pregethiad  yr  efengyl  gan  y  Saint;  a  chynghorai  ei 
tneibion  ya  ddwys  i  barhau  yn  ffyddlawn  hyd  angeu,  l'el  y  caffont, 


19 

gyda  hithan,  adgyfodiad  gwell.  Ymddibynodd,  drwy  ei  nychdod, 
ar  ordinhadau  yr  eglwys,  ac  ni  chlybuwyd  grwgnach  o'i  geneu. 
Parhaodd  yn  ei  chof  drwyynos;  ac  am  chwarter  wedi  pedwar 
boreu  dranoeth,  ymadawodd  ei  hysbryd  mewn  tangnefedd,  gan 
adael  gwên  ar  ei  geneu.  Cafodd  bob  amgeledd,  cymhorth,  a  tliir- 
iondeb  gan  bawb,  ac  yn  enwedigol  gan  ei  meibion  ffyddlawn,  y 
rhai  a'i  parchai  fel  eu  heneidiau  eu  hunain  ;  ac  ni  tiinasant 
braidd  ddydd  a  nos  yn  ei  gweini,  ei  chysuro,  a'i  bamgeleddu.  Yr 
oedd  hi  wedi  cyrbaedd  yn  mhell  dros  bedwar  ugain  mlwydd  o 
oedran 

Dydd  Iau,  Ebrill  12,  wedi  gwneyd  pob  darpariadau  angladdol 
a  ellid,  pregethwyd  ei  phregeth  angladdol;  ac  wedi  hyny,cyflwyn- 
wyd  hi  i'w  gwely  gwhbaidd,  yn  ngwydd  y  cannoedd  mudolion  a 
edrychent  yn  syml  a  threlhus  ar  yr  olygfa  sobr,  a'r  cantorion  yn 
canu.  Ac  wedi  hyny,  yralwybrodd  ein  hannedd  sigledig  yn  mlaen 
o'r  olygfa  alarus;  yn  unig  ar  y  cefnfor  mawr  ymrodiai  yn  araf,  a'r 
caddug  du  oedd  ei  galar  wisg.  Yr  haulwen  hefyd,  er  maint  ei 
rym  a'i  ddewrder,  eisoes  a  ymdrwsiasai  yn  ei  alarwisg  gymylawg 
yntau,  yn  y  gorllewin  pell,  pan  ganfuodd  un  o  famau  yn  Israei 
yn  cwympo  ar  ei  ffordd  i  Seiou.  011!  oll  i  gyd  yn  brudd  eu 
gwedd.  Y  noson  hono  a  basiodd  ;  a  dim  ond  y  shark,  bysgodyn 
creulawn,  a'i  ddannedd  hir  a  florchog,  yn  awr  a  efelycha  y  ci 
ffyddlawn  wrth  feddrod  ei  feistr,  a  arosodd  yno  ei  hunan  yn  gof- 
adail  o'i  gorweddle  hi.  Er  yn  nghanol  y  pysg  o'r  eigion  chwerw, 
hyd  ei  chyfodiad,  heddwch  fo  i'w  gweddillion,  a  chlodfawr  fo  ei 
henw.  Boreu  dranoeth,  ar  doriad  y  wawr,  croesaw,  ddwyrein- 
wynt  hoff ;  tosturiodd  wrth  ein  cyflwr  yn  eiddigeddus,  cbwythodd 
ymaith  ei  galarwisg — ein  galar,  o'i  swrthni  a  ymys>;ydwodd — 
megys  Phoenis  o'r  lludw,  newidiodd  ei  gwedd  o'i  phen  i'w  thraed 
—  raewn  gair,  fel  Dafydd  gynt  ar  ol  marw  ei  faban,  ein  Ilong,  yn 
ei  Uawn  wtsg,  fel  y  marcli  i'r  frwydr,  a  ymruthrai  dros  y  tònau 
gwyllt, — ymgampiai  i  cidifyru  ei  galarwyr  â'r  gobaith  o  weled  eu 
porthlodd  y  fory.  Er  hyny,  cyn  i'r  fory  ddod,  yn  fradwrus  troes 
i  ni,  a  chwythodd  ereill  tua'r  dwyreinfyd.  Yr  haul  yntau,  erbyn 
iiyn,  er  ei  gydymdeimlad  galarus  neitbi'wr,  a  droes  yn  boenydiwr; 
o'i  gawell  boeth  yn  gryf  poenydia  hawb  â'i  belydrau  tanbaid. 

Gwener. — (iweiwyd  amryw  longau.  Gwelwyd  hefyd  y  rhyfedd- 
od  mwyaf  a  welodd  rhai  yn  eu  hees.  Er  gweled  angladd  ddoe  yn 
ei  ddwysaf  olygfa,  heddyw  gwelir  priodas  hynod  a  mawreddig,  sef 
y  "dyfroedd  sydd  dan  y  ffurfafen,  a'r  dyfroedd  uwch  y  ffurl'afen,'' 
yn  ymgyssylltu  drwy  v;ater  spnuts  cedyrn  anerthol.  Yr  elfenau, 
yn  eu  hymffros-t,  a  geisiant,  drwy  gydseiniad,  i  ddifodi  pob  peth 
yn  ein  ffarfafen  ni,  a  chymmysgu  yr  oll  yn  ddwfr-fyd.  Yn  yr 
ymdrech  hyn,  rhuant  yn  uthr ;  troellant  erw  neu  fwy  o'r  berw 
hallt,  fel  pe  bai  yn  y  crochan  ;  yn  eigion  ei  grochan  y  pysg  a 
welir  blitbdraphlith  yn  ebedeg  o'u  hanfodd  o'u  hell'en  i'r  awyr. 
Y  gerwyn  fawr  ddigofus,  yn  ei  grombil  hunan-gynhyrfiol,  a  gen- 
edla  gorwynt  nerthol,  yr  hwti  o  blaid  ei  elfen  a  chwyth  ei  wrth- 
wynehydd  fel  peiswyn  hyd  wyneb  y  dyfroedd.  Er  hyny,  brwydro 
a  -wna,  er  priodas  gynneu,a  chyndyna  am  y  feistrolaeth !    Esiyn* 


20 

ei  ben  i'r  wybr  yn  fawreddtg  a  hyf,  fel  clogwyn  Gwyddfa  e5n 
gwhid;  oddiyno  dysgwylia  ei  gymhorth  ; — nid  yn  oíer  chwaith, 
ond  ution,  dealla  ci  gyruhorth  fry,  a  gwelaf  eu  cerbydau  yn  brjMS 
i'w  gyfarfod  !  Y  cymylau,  er  eu  trwch,  hollti  a  wnant;  or 
darnau  gweua  wddf  hir,  braff,  troellog.  Yn  gytìym  i  lawr  dynesu 
a  wuaj  prancia  y  rhan  isaf  i'w  gyfarfod!  'Nanr  undeb  a  wneir  ; 
cymmysgu  a  wna — priodas  hardd  sydd  rhwng  y  gwlybwr  halit 
mawr  a'i  elfen  sydd  fry  !  Syndod  y  fnth  gofleidio  !  ie,  iymraysgu 
a  chusanu  sydd,  nes  chwysu  yr  holl  heli  o  hono  !  Yr  elíen  hon 
yn  wir  a  droes  rnewn  priodas  gynt ;  yr  elfenau  yn  awr,  drwy 
gioewi  yr  tìallt,  a  ffugiant  wyrth  eu  Oeddf-roddnr  !  Am  ennyd 
nieddylid  mai  curo  wnai  y  dwl'r,  a  llyncu  pob  peih  i'w  ferw.  Eithr 
niewn  pryd,  fel  pan  foddwyd  ein  byd,  trugaredd  o'r  nef  sydd  yn 
gwenu;  '' bwa  ỳ  nef  yn  insel  cyfammod  i  Noah  a  roed— bwn  a 
adfywiodd  ffydd  yr  edrycbwyr.  Ar  hyn,  "o'i  ddwrn"  gollyngodd 
Èf  wynt  i  helpu  y  corwynt  gwan  isod;  i'r  ymgyrch  aruthrol  ym- 
uno  a  wnant;  o'u  blaen  ysgubant  y  water-spouts  certh  yn  yltìon 
dTacbefn  i'w  lleoedd.  Ac,  er  ceisio,  dro  ar  ol  tro,  o'u  dyírllyd 
l'edd  ni  chodant  eu  pen  ddim  uwch  na  brig  eu  tònau. 

Nid  o'n  hamgylch  elfenau  yn  nnig,  heddyw,  yn  cyffro  y  sydd, 
ond  nwydau  mudolion  ;  rhai  hefyd,  wrth  arch  tywysog  yr  awyr, 
Bydd  yn  berwi.  Ei  fyddin  fradwrus  yn  deilwriaid  a  dront;  eu 
gwaith  yẅ  gwneyd  mwgwd  o'r  caddug  i  amdoi  penau  eu  hudolion  ; 
gofìdus  yw  dweyd  fod  llwyddiant  o'u  plaid  ;  eu  capiau  mor  e* 
ìnwyth  yn  ffìiio  y  sydd,nes  ofnaf  eu  hoffir  gan  rai  hyd  eu  dystryw. 
Nid  byddiiioedd  ar  dir  yn  unig  a  fedd  certh  frenin  Babilon,  ond 
dealiwn  eibyn  hyn,  ei  lyngesau  hefyd  «ydd  yn  chwilio  eu  baneri 
ar  holl  foroedd.  Yn  chwilfriw  yr  eled  ei  deyrnas  ar  frys  ;  ar  f6r 
«c  ar  dir  ei  ddeiliaid  yn  fradwyr  iddo  fyddo  yn  troi ;  ei  fawrhydi, 
gan  forfil,  O  na  chai  ei  lyncu;  i'r  eigion  aed  hwnw,  a  chlo  ar  ei 
geg — yr  allwedd  genyf  finnau  yn  cadw  ! 

Sadwrn,  y  14eg.  Gwynt  yn  groes.  Adar  y  tir  yn  ehedeg  i'r 
îlong  wedi  blino,  a'r  plant  yn  en  dala  a'u  dotì.  Edrych  aüan  am 
dir  yn  fusi. 

Sul,  y  15fed.  Gwynt  yn  Iled  groes,  ac  yn  chwythu  yu  arw  ; 
llawer  yn  hanner  clwyfus,  rhwng  biraeth  am  y  tir  a  chlefyd  y 
mor,  Pasiwyd  yn  y  cynghor  i  esgymuno  William,  mab  B.  Jone», 
Aberdâr,  a'i  wiaig;  ereill  o'r  teulu  neraawr  gwell :  achosasant  i'r 
Saint  lawer  o  otid,  drwy  eu  camgyhuddo  wrth  y  cadbcn,  a  gwarih- 
ruddo  ein  crefydd  anwyl,  &c.  Mae  pob  gobaith  yr  edifarha  Eben. 
Thomas.  Gofid  mawr  drwy  gyfrinachu  gormod  â  pliobl  y  llong, 
ol  a  blaen.  Llwyddodd  un  o  honynt,  er  eiu  gwaethaf,  i  benffoli  a 
dyrýsu  morwyn  un  a  fu  mor  dirion  â  thalu  ei  chost  o  Babilon. 
Gofalaf  fi  yn  well  tro  nesaf,  na  chaiff  pobl  haelionus  eu  twylio 
gan  grotesau  yu  dod  i  garu,  yn  lle  i  wasanaethu.  Cadwyd  cwrdd 
gweddi  am  ddau  ac  am  chwech.  Y  môr  yn  berwi  yn  erwin  drwy 
y  nos. 

Llun,  yr  I6eg.  Ara  wyth  o'r  gloch  y  boreu,  aethym  i  ben  blaen 
y  llong,  a  gwelwn  golofn  o  fwg  o  hirbell,  ac  yn  dyrchafu  i'r  awyr. 
Yn  fuan  deallasom  mai  agerfad  o  New  Orleans  ydoedd,yn  dod  i'a 


51 

frfarforî;  agorfad  arall,  o'r  ochr  arall,  am  y  cyntaf  a  rerîai  fuag 
atom  ;  a  chyn  pen  dwy  awr,  yr  oedd  y  ddwy  yn  ein  hoehr.  Rhoi- 
sora  raff  fawr  i  nn  o'r  ddwy,  yr  hon  a'n  tynodrî,  erbyn  canol  y 
dyrîd,  i  geg  afon  y  Mississippi.  Mmwr  oedd  llawenyrîd  pawb,  a'u 
dioichgarweh,  am  gyrhaedd  hyd.  yma,  Y  mae  genym  100  miUtir 
ptto  i'r  ddinas.  Cyrhaerîdasom,  dydd  Mawrth,  y  ]~eg,  oll  yn  iach- 
Yn  fuan,  cychwynwn  oddi  yma  i  fyny  yr  afon,  i  St.  Lonis. 

Bellach,  ar  frys,  flarwelaf  y  tro  hwu,  gan  fod  arall  fusnes  yn  fr 
ri},'a!w.  Saint  anwyl,  byddwch  rTyddlawn  i'r  alwedigaeth  nefol 
y'ch  galwyd  iddi,  a  brysiwch  barotoi  i  ddod  ar  ëin  hol.  Gwran- 
dewch  ar  lais  eich  Uywyddibn ;  a'r  Argiwydd  a'cb  bendrthie,  yw 
t'weddi  barhaus  a  dyrunnìad  calon, 

Eich  brawd  yn  Eíengyl  Crist, 

D.  JONES. 


LLYTHYR    ODDÎWRTB  THOMAS  JEREMY  AT  OLYG- 
YD.D  "UDGORN  SEION. 

Orleans  Rewydd,  Ebrill  18,  1849. 

Anwi-l  Frawd  Dayis, — 

A  fyddwch  mor  garedig  â  rhoddi  benthyg  eieh  *  TJdgorn' 
i  ihi',  i  swnio  ynddo  am  y  waith  gyntaf  o  wlad  bell.  Yr  hyn 
ydwyf  am  wneuthur  yn  wybodus  drwydclo,  yn  fwyaf  neilìduol,  yw 
rhoddi  hanes  ein  mordaith  o  Lynlleifiad  hyd  yraa.  Dydd  Ltun, 
y  26ain  o  Chwefror,  tua  dau  o'r  gloch  prydnawn,  decbreuasoin 
einmordaith;  ac  wrlh  fyned  allau  o'r  Waterloo  Dock,  eanasom 
Ffarwel  y  Saint.  Ar  yr  amser  hwnw,  yr  oedd  ynof  ryw  deimladau 
rhyferîd  iawn;  íe,  raor  rliyfedd,  hyd  nes  y w  yn  waith  rhy  anhawdd 
j  mi  eu  desgrifio  ar  bapyr  ac  inc.  Cofiaf  aui  wynebau  siriol  f'y 
fi'yddlawn  frodyr,  William  Phillips  o  Ferth.yr,  Abel  Evans,  Elea- 
f-er  Edwards,  John  Davies,  David  fy  mrawd,  a  Daniel  Evans, 
Felinfach,  Ystrad,  Ceredigion,  pa  rai  a  ddaethant  o  Gyrnru  i'n 
bebrwng  hyd  y  gallasent.  O,  raor  hyfryd  oedd  y  gyfeillaoh  a 
gefais  gan  rai  o'r  brodyr  byn.  lawer  pryd  yn  Nghymru.  Byddai 
y.dydd  weithiau  yn  rhy  fyr  i  ni  ymddyddan  am  y  pethau  a  ber- 
Ẃynant  i  deyrnas  Dduw;  cymraerem  y  nos  yn  estyniad  ato 
yn  aml,  a  safai  cwsg  yn  inlieil  oddiwrthym  ni,  tra  byddai  ereill 
yn  ddigon  esinwyth  yn  ei  afael.  Y  pryd  hwn  deuai  i'm  meddwl 
pn,  brvd  y  cawn  eu  gweled  etto  ?  Dychymmygwn  glywed  rhyw- 
î'ieth  yn  ateb,  na  í'ydrîwn  ddirn  yn  hir  cyn  eu  gweled  draw  ya. 
Seion  ;  ac  ar  hyny  ymwrolais. 

i'un  oeddyui  yn    myned  allan  o'r  poithiadd,  gwelais  fy  anwyl 


24 

Jnncs  i  ni,  o  barthed  i  adgyfodiad  y  meirw — sef,  •'<  Pa  fodd  i  u 
cyfodir,  ac  â  pha  rhyw  gortf  y  deuant?''  Mae  mwy  o  ddirgelwrh 
yn  liyn  nag  y  meddylia  rhai. 

Gwelaf  fod  fy  llythyr  yn  myned  yn  faith  5  rhaid  tynu  at  y 
terfyn,  er  nior  flasus  yw  genyf  roddi  hanes  ein  mordaith  hyfryd  ; 
ond,  cyn  terfynu,  dymunaf  hysbysu  fy  mrodyr  a'ra  chwiorydd 
anwyl,  pa  rai  sydd  yn  bwriadu  ein  dilyn  etto  tua  Seion,  am  ol'alu 
bod  yn  ufydd  i'w  llywyddion  mewn  pob  cynghor  a  gànt  ganddynt 
o  bryd  i  bryd,  ac  felly  cant  lawenydd  raawr  yn  yr  Ysbryd  Glàn; 
o'r  ochr  arall,  os  anghonant  y  cynghor  hwn,  a  diystyru  yr  ofl'eir- 
iadaeth  santaidd,  gwell  i'r  cyfryw  aros  ar  ol,  hyd  nes  y  deuant  yn 
feddiannol  ar  ddigon  o  Ysbryd  Duw,  i  fod  yn  ostyngedig,  add- 
fwyn,  boneddigaidd,  ac  hawdd  eu  trin. 

Anwyl  frodyr  a  chwiorydd,  brysiwch  i  ddyfod  ar  ein  hol,  gan 
gofio  cadw  y  cynghorion  uchod  yn  eich  cof,  a  chofio  ddywedyd  o 
Ie8U  Grist  mai  gwyn  eu  byd  y  rhai  addfwyn,  canys  hwy  a  etil'- 
eddant  v  ddaear. 

Yn  awr,  anwyl  frawd  Davis,  wedi  bod  mor  faith,  terfynaf,  gan 
eich  hysbysu  ein  bod  wedi  cyrhaedd  yma  yn  iach.  Mae  íy 
ngwraig  yn  cyduno  â  mi  i'n  cotìo  atoch  yn  garedig,  gan  ddymuna 
yob  diiioni  i  chwi. 

Eicb  anwyl  frawd  yn  Nghrist, 

THOMAS  JEREMY. 


UiW.N     OAVr»,    ÌRCÎU*I-PV1>D,    «tfrfi  I  t)  tR-ttÜFJt. 


